।। શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્‌ |। 


સંપ્રદાયના સર્વે સંતો-ભક્તોને 
અવશ્ય જાણવા જેવું સંક્ષિસમાં 


ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


(શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન) 


પ.પુ.ધ.ધુ.૧૦૦૮ આચાર્ય શ્રીકોશલેન્દ્રપ્રસાદજી 
મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી 


-: લેખક :- 
ડૉ. સ્વામી સત્યપ્રસાદ દાસજી 
વેદાન્તાચાર્ય 


-: છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર :- 
મહંત સદ્દગુરુ પુરાણી સ્વામી ધર્મનંદન દાસજી 
શ્રીસ્વામિનારાયણ મંદિર - ભુજ 


-: પુસ્તક પ્રાપ્તિ સ્થાન :- 


શ્રીનરનારાયણદેવ કોઠાર. 
શ્રીસ્વામિનારાયણ મંદિર, 
સીટી પુલીસ સ્ટેશનની સામે 
ભુજ - કચ્છ, પીન. ૩૭૦૦૦૧ 


પ્રથમ આવૃત્તિ :- 
શ્રાવણી પુનમ - રક્ષાબંધન - ૨૦૧૮ 
મૂલ્ય - ૧૫. 


6 સર્વ હક્ક પ્રકાશકને સ્વાધિન છે. 


-૦ મુદ્રક ૦ 
શ્રી નરનારાયણદેવ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ 
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ભુજ કચ્છ - ગુજરાત, ભારત 


આશીર્વચનમ્‌ 

ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ સ્વામી દ્વારા પ્રવર્તિત અને સર્વાવતારી 
ભગવાન શ્રીહરિ દ્વારા સંવર્ધીત આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન અતિ વિશાળ 
છે અને વૈદિક છે. વેદો,ઉપવેદો, બ્રાહ્મણ્ય ગ્રન્થો, આરણ્યક ગ્રન્થો, ઉપનિષદો, 
સૃત્ર ગ્રન્થો, પુરાણો વિગેરેમાં જે આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાન રહેલું છે. અને જે 
જ્ઞાનનો ઉપદેશ સંપ્રદાયના આચાર્યો દ્વારા કરાયો છે. એજ જ્ઞાન આ ઉદ્ધવ 
સંપ્રદાયમાં પ્રવર્તે છે. આવો વૈદિક સંપ્રદાય એ મોક્ષનો માર્ગ બતાવે છે. 
સંપ્રદાયને સ્વીકાર્યા વિના જીવ ક્યારેય મોક્ષના માર્ગે ચાલી શકતો નથી. 
ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિની પરંપરા આચાર્યો દ્વારા ઉપદેશાયેલી હોય 
એજ સાચો વૈદિક સંપ્રદાય કહેવાય. આવા સંપ્રદાયમાં રહીને ભગવાનની 
ઉપાસના કરવામાં આવે તો મોક્ષનું દ્રાર ખુલ્લે છે. શ્રીવેષ્ણવ સંપ્રદાયના 
મહાન્‌ આચાર્યોએ જે વિશિષ્ટાદ્વેત સિદ્ધાન્ત પ્રવતવ્યો અને શ્રીરામાનુજાચાર્ય 
દ્વારા જન જન સુધી પહોંચાળ્યો એ જ વિશિષ્ટાઠ્વેત સિદ્ધાન્તને શ્રીહરિએ 
પોતાના સિદ્ધાન્ત કરીકે સ્વીકારીને સત્સંગિજીવન, વચનામૃત, શિક્ષાપત્રી 
જેવા મહાન્‌ શાસ્રો દ્વારા આ સંપ્રદાયના ભક્તોને ઉપદેશ કર્યો છે. આ 
આધ્યાત્મિક વિશિષ્ટાઠ્વેત તત્ત્વજ્ઞાનને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના તમામ 
આશ્રિતોને અવશ્ય જાણવું જોઇએ, જેથી વિમુખો દ્વારા સંપ્રદાયમાં કેટલુંક 
ખોટું જ્ઞાન ફેલાવ્યું છે તેની સાચી જાણકારી મળે.પરંતુ આજના યુગમાં કોઇની 
પાસે એટલો સમય નથી કે મોટા ગ્રન્થોને વાંચીને તત્ત્વજ્ઞાનને સમજી શકે. 
તેથી ભુજ મંદિર હર હમેશા ચિન્તન કરીને ભક્તો માટે સરલ ઉપાયોનું 
સંશોધન કરીને ભક્તો સુધી પહોંચાડતા હોય છે. એવું જ કાર્ય આજે સંપ્રદાયના 
તમામ મહાન્‌ ગ્રન્થોનું દોહન કરીને “ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન” નામની 
નાની પુસ્તિકા ભુજ મંદિરના વિદ્ધાન્‌ સંત સત્યપ્રસાદ દાસજીએ તેયાર કરી 
છે. આ પુસ્તિકાનું પ્રકાશન કચ્છ શ્રીનરનારાયણ દેવ યુવક મંડળની હરિદ્વારમાં 
યોજાયેલી શિબિર નિમિત્તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. સંપ્રદાયના તત્ત્વજ્ઞાનને 
સમજવામાં આ પુસ્તિકા સૌને અવશ્ય ઉપયોગી થશે એવી આશા સહ જય 

શ્રીસ્વામિનારાયણ 
મહંત સ.ગુ. પુરાણી સ્વામી ધર્મનંદન દાસજી 


અનુક્રમણિકા 
(૧) આચાર્ય અનુસંધાન શ્લોક 
(૨) સંપ્રદાયનું મૂળ રહસ્ય 
(૩) આચાર્ય દ્વારા મુમુક્ષુઓને ઉપદેશ 
(૪) સંપ્રદાયના પ્રથમ આચાર્ય 
(૫) ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની પૂર્વ ભૂમિકા 
(૬) વેદ અને વૈદિકજ્ઞાનના ઉપદેશનો પ્રારંભ 
(૭) તત્ત્વનિર્ણય અને તેનાં લક્ષણ 
(૮) જીવતત્ત્વ 
(૯) જીવાત્માનાં લક્ષણ 
(૧૦) જીવ ઈશ્વરનો સંબંધ 
(૧૧) માયા તત્ત્વ અને તેનાં લક્ષણો 
(૧૨) ભૌતિક પ્રકૃતિ શાની બનેલી છે ? 
(૧૩) પ્રકૃતિ જડચિદાત્મિકા 
(૧૪) ઈશ્વર લક્ષણ 
(૧૫) પડ્‌ એશ્ચર્યયુક્ત પરમાત્મા 
(૧૬) પરમાત્માસ્વરૂપની પંચપ્રકારતા 
(૧૭) ભગવાનની સર્વોપરીતા 
(૧૮) ભગવાનની પ્રત્યક્ષતા અને પરોક્ષતા 
(૧૯) પરમાત્માને અવતાર ધરવાનું પ્રયોજન 
(૨૦) જીવ ક્યારેય પરમાત્મા થતો નથી 
(૨૧) અનાદિ પાંચ ભેદ અને તત્ત્વત્રયનો સમન્વય 
(૨૨) વિમુખો દ્વારા ફેલાવાતો અશાસ્્રીય ભ્રામિક સદ્ધાન્ત 
(૨૩) યુગલ ઉપાસના 
(૨૪) વિશિષ્ટાદ્દેત સિદ્ધાન્ત 
(૨૫) વિશિષ્ટાદ્દેત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અને સંક્ષિપ્તમાં અર્થ 
(૨૪૬) વૈષ્ણવી દીક્ષાના બે મંત્રો 
(૨૭) શરણાગતિ 
(૨૮) શ્રીહરિને ઇષ્ટ વૈદિક શાસ્ત્રો 
(૨૯) સ્વામિનારાયણ મંત્રાર્થ 
(૩૦) પંચસંસ્કાર યુક્ત દીક્ષા :- 
(૩૧) પંચદેવ ઉપાસના 
(૩૨) ભૌતિક જગતમાં આધ્યાત્મિક જગત શું છે ? 
(૩૩) ભગવાનનું ધામ 
(૩૪) મુક્તિ એટલે શું? 
(૩૫) કળિયુગમાં શ્રીહરિના અવતાર વિષે શાસ્ત્ર પ્રમાણો. 


॥ શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્‌ |। 


સંપ્રદાયના સજે સંતો-ભક્તોને અવશ્ય શકવા જેવું સંલિક થા 


ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


(૧) -: આચાર્ય અનુસંધાન શ્લોક :- 


પી પ્યથ મમિસિનતં સ્વા શ્રી 
રામાનન્જ્‌ં ચતીન્દ્રં ગકમથ ત્ત મછાપૂર્ળજ યામુનેયમ્‌ । 
વિષ્વવ્સેનં ક્રિયં ત્ત શ્રિતયુસ્તિણ્ર નૌમિ નારાયળંત્ત ॥। 
સ્વાત્તાર્યમ્‌ -ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની આચાર્ય પરંપરા આ પ્રમાણે 
છે. સ્વયં ભગવાન નારાયણે શ્રીલક્ષ્મીજીને જ્ઞાન ઉપદેશ 
આપ્યો.લક્ષ્મીજીએ ભગવાનના પાર્ષદ નિત્યસૂરિ વિષ્વક્સેનને . 
વિષ્વક્સેને શ્રીશઠકોપ સ્વામીને ,આ પ્રમાણે શ્રીશઠકોપ 
સ્વામીએ શ્રીનાથમુનિને, શ્રીનાથમુનિએ શ્રીપબ્મનેત્ર સ્વામીને, 
શ્રીપબ્મનેત્ર સ્વામીએ શ્રીરામમિશ્ર સ્વામીને ,શ્રીરામમિશ્ર 
સ્વામીએ શ્રીયામુનાચાર્યને, શ્રીયામુનાચાર્યે શ્રીમહાપુર્ણ સ્વામીને, 


દ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


શ્રીમહાપૂર્ણ સ્વામીએ યતિરાજ શ્રીરામાનુજાચાયને , 
શ્રીરામાનુજાચાર્યે ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ સ્વામીને અને 
શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણને દીક્ષા 
આપીને જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું. ત્યારપછી શ્રીહરિએ બે ધર્મગાદીની 
સ્થાપના કરી. શ્રીનરનારાયણદેવ પીઠસ્થાનમાં આચાર્ય 
શ્રીઅયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ અને શ્રીલક્ષ્મીનારાયણદેવ 
પીઠસ્થાનમાં શ્રીરઘુવીરજી મહારાજને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની 
ધર્મધુરા પ્રદાન કરીને આચાર્ય પરંપરા ચલાવી છે, જે આજે 
મહાન વૈભવની સાથે ચાલી આવે છે. 


(૨) -ઃ સંપ્રદાયનું મૂળ રહસ્ય :- 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ભગવાન વિષ્ણુનાં જે 
ચાર આયુધો - શંખ, ચક્ર, ગદા અને પવદ્મની તપ્તમુદ્રા સહિત 
મંત્રદીક્ષા અને મંત્રરહસ્યાર્થનો ઉપદેશ આચાર્યો દ્વારા 
મુમુક્ષુઓને આપવામાં આવે છે. જે વૈદિક સંપ્રદાયમાં આ 
શાસ્ત્રીય વિધિ પરંપરા ઘણા કાળથી ચાલી આવે છે. એ જ 
પરંપરા આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં સ્વીકારવામાં આવી 
છે.“સભ્પ્રજાયો મુસુદ્રમ:'' “ગુરુપરંપરા એજ સંપ્રદાય' 
“સભ્રીયતે કૃતિ “સંપ્રરાય:''સભ્્લયો મુરુપરમ્પસમત: 
સયુઘરેશ:'' । ગુરુપરંપરાગત સદ્‌ ઉપદેશને જ સંપ્રદાય કહેવાય છે. 

“પત્તરારીનાં શ્રીદ્સ્યર્મુરુજિષ્વત્રમામતમ્‌ । 

સમ્યજ્‌ પ્રજ્ષવદાનં સમ્્રય: સ ૩સ્યતે ॥'' 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૭ 


પૂર્વ આચાર્યો દ્વારા ઉપદિષ્ટ વૈદિક જ્ઞાન તેમજ ભગવદ્‌ 
મંત્રદીક્ષાદિ શિષ્યોને આપવામાં આવે તેનેજ સંપ્રદાય કહેવાય 
છે. જ્ઞાનતંતુથી બંધાયેલી ગુરુ-શિષ્યની પરંપરા જ સંપ્રદાય 
છે. દીક્ષા અને જ્ઞાનની પરંપરારૂપ તંતુથી બંધાયેલ ગુરુ 
શિષ્યરૂપ આ સંપ્રદાય એક મોતીની માળાની જેમ છે. 

જેવી રીતે માળામાં અનેક મોતી હોય છે, તે બધાને એક 
સાથે રાખવા માટે સૃત્ર (દોરા)ની જરૂરત પડે છે. આ સૂત્ર 
બહાર દેખાતું નથી પરંતુ બધાં મોતીઓને એક પંક્તિમાં રાખીને 
મંત્રજાપ કરવા માટે માળાને ઉપયોગી બનાવે છે. માળામાં 
મોતી અલગ અલગ હોવા છતાં સૂત્ર એક જ છે જે બધા 
મોતીઓની અંદર રહે છે. જો કોઇ બે મોતીની વચ્ચેથી સૂત્ર 
કપાઈ જાય તો બધાં મોતી વિખરાઇ જાય છે અને માળા પણ 
નષ્ટ થઇ જાય છે. આવી માળા જપ કરવા યોગ્ય રહેતી નથી. 
તેવી જ રીતે સંપ્રદાયમાં આચાર્ય અને શિષ્ય આ બન્ને મોતીની 
જેમ અનેક હોવા છતાં આ બધા આચાર્યો અને શિષ્યોના 
હૃદયમાં સૂત્રની જેમ શંખ, ચક્રાંકનાદિ સહિત મંત્રદીક્ષા અને 
મંત્રરહસ્યાર્થ તેમજ વૈદિક જ્ઞાનનો ઉપદેશ અવિચ્છિનરૂપથી 
પરંપરામાં ચાલ્યો આવે છે. જ્યારે પણ કોઇ આચાર્ય અને 
શિષ્યની વચ્ચે ઉપરોક્ત દીક્ષા વિધિ વિચ્છેદ થઇ જાય તો 
સંપ્રદાયની પરંપરા નષ્ટ થઇ જાય છે. ત્યારે જેમ વિખરાયેલા 
મોતીઓ ભલે પોત પોતામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરંતુ જપ 
કરવા યોગ્ય રહેતાં નથી, તેવી રીતે સંપ્રદાયની પરંપરામાંથી 
જુદા પડેલા આચાર્યો ભલે પોતાને ધર્મગુરુ કહેવડાવતા હોય 


૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


તો પણ મોક્ષરૂપ ફળદાઈ રહેતા નથી. તેથી સંપ્રદાયની પરંપરા 
ટકાવી રાખવા માટે પરંપરાગત આચાર્યો અને શિષ્યોની વચ્ચે 
જે શાસ્ત્રીય દીક્ષા અને સૈદ્ધાન્તિક જ્ઞાન વહેતું રહેવું જોઇએ 
એજ સાચો વૈદિક સંપ્રદાય છે. 


(૩) -: આચાર્ય દ્વારા મુમુક્ષુઓને ઉપદેશ :- 


''પ્રાપ્યસ્ય ત્રહધાળો સપ પ્રાખ્તુશ્ન્ર પ્રત્યમાત્ન: । 
પ્રાખ્યુપાયં પત પ્રાતતિસ્તથા પ્રાતતિવિસેધિ ત્ત । 


શિષ્ય જ્યારે ગુરુને શરણે આવે છે ત્યારે સૌ પ્રથમ શિષ્યને 
પ્રારંભિક શિક્ષા દ્રારા ગુરુ આ પાંચ બોધનો ઉપદેશ અવશ્ય 
આપતા હોય છે.પપ્રાપ્ય(પરબ્રહ્મ પરમાત્મા) 'પ્રાપ્તા (જીવાત્મા) 
ગ્રાપ્તિ(મુક્તિ) “પ્રાપ્તિનાં સાધનો (મુક્તિનાં સાધનભૂત ધર્મ, 
જ્ઞાન,વૈરાગ્ય,ભક્તિ આદિ) પવિેરોધી (મુક્તિના સાધન વિરોધી 
શાસ્રમાં જણાવેલ નિષેધ કર્મ જેવાં કે અધર્મ, અજ્ઞાન, અનીતિ, 
દુરાચાર વગેરે) આ પાંચ વિષયો મુમુક્ષુશિષ્યોને સમજાવીને 
કલ્યાણકારી સદાચારાદિગુણોને શીખવવામાં આવે છે. 


(૪) -: સંપ્રદાયના પ્રથમ આચાર્ય :- 


ભક્તોએ ગુરુ પ્રત્યે બહુ ગૌરવ રાખવું જોઇએ .'“મુસ્પેજ્ઞ 
વિના સ્વાતન્ત્રેળ સમ્પાર્તિ સાનપમતીવ જુત્સયસ્તિ''। ગુરુ 
સમાગમ વિના પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન બહુ નાનું ગણાય છે. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૯ 


પ્રશ્ન:- જે પ્રથમાત્વાર્ય: ? આ સંપ્રદાયના પહેલા આચાર્ય 
ણ છે? 
ડત્તર:$ - “તત્ર પ્રથપાત્તાર્ય: શ્રીય: પત્તિ્નારયળ: । આ 
સંપ્રદાયના પ્રથમ ગુરુ લક્ષ્મીપતિ ભગવાન નારાયણ સ્વયં છે. 
આ સંપ્રદાયમાં પ્રથમ ગુરુ સ્વયં નારાયણ ભગવાન છે. 
બ્રહ્મવિદ્યના પ્રવર્તક નારાયણ ભગવાન આચાર્યરૂપમાં 
પરંપરાનો ઉપદેશ કરે છે. “વજ: જ્િષ્યાત્તાર્યપરમ્પસદ્રસ્પ:'' 
શિષ્ય અને આચાર્ય પરંપરાક્રમને આચાયવંશ કહેવાય છે. 
આધ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રવર્તક સર્વેશ્વર નારાયણ થકી લક્ષ્મીજી તથા 
ચતુર્મુખ બ્રહ્માએ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી.ભગવાન નારાયણને 
કોણે ઉપદેશ આપ્યો ? એવો પ્રશ્ન ન કરવો કારણ કે 
“સણ નારયળ:ઃ સ્વયમ્મુ | સ્વયમેવ ભવતીત્તિ સ્વયમ્સના 
““ઝપરેશમત્તરેળ વિદાપ્રવર્તવ્ણે ભવતીત્યર્થ:'' સ્રછાળે નપ: । 
સર્વમુસ્વે બ્રહાળે નારાયળાય નપ: રૃત્યર્થ: । 
ભગવાન નારાયણ સ્વયંભૂ છે. કોઈના ઉપદેશ વિના જ 
સ્વયં નારાયણ વિદ્યાપ્રવર્તક છે. સર્વે પરમ આચાર્ય સર્વેશ્વર 
પરમાત્મા નારાયણે સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજીને ઉપદેશ કર્યો. પુનઃ 
જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે શ્રીહરિરૂપે અવતાર ધારણ કરીને 
શાસ્રોનું પ્રવર્તન કર્યું. આ પ્રમાણે આ સંપ્રદાયની વૈદિકશાસ્ત્રીય 
જ્ઞાન પરંપરા સ્વયં ભગવાન નારાયણ થકી પ્રવર્તી છે. 
“જશજમવતા સક્ષ્મ્યા ઝત્તઃપ્રે સત્ત્રોય્્રાસ્દ્ મેળ 
દૂયમત્તોપરેશઃ સાન્શરળામતિસ્વસ્પોપરેશશ્ષ જૂત પતત 
શ્રીપ્રશ્નસંદિતા-સિદ્દત્વાત્‌ શરળામત્તિજ્ાસ્રવિષવે ત્તટ્ષ્મી: 


નક 


૧૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


જ્તાયમ્‌૪: સંરિતાત્તરે ત્ત તદટ્ષ્ણીવિષ્વવ્સેનાય 
શરળામતિજ્ઞાસ્રમુપર્રિશેત્તિ પ્રસિન્દ્રતયા વિષ્વવસેનસ્તૃતીયો 
મ8:1'' ત્તરિમે ત્રયઃ પ્રથમે મુસ્વ: - ભમવાન્‌ નાસયળઃ, 
શ્રીમદાતક્ષ્મી: , વિષ્વવસેન: દત્ત ।'' 

ભગવાન નારાયણ અતન્તઃપુરમાં લક્ષ્મીજીને દ્વયમન્ત્રનો 
અંગસફહિત શરણાગતિનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. તેથી 
શરણાગતિ શાસ્ના વિષયમાં લક્ષ્મીજી દ્રિતીય ગુરુ છે. અને 
ત્યારપછી મહાલક્ષ્મીજીએ વિષ્વક્સેનને શરણાગતિ શાસ્રનો 
ઉપદેશ આપ્યો તેથી વિષ્વફસેન તૃતીય ગુરુ થયા. આ પ્રમાણે 
પ્રથમ ત્રણ ગુરુઓ થયા. પ્રથમ ગુરુ ભગવાન નારાયણ દ્વિતીય 
ગુરુ લક્ષ્મીજી અને તૃતીય ગુરુ શ્રીવિષ્વક્સેન. 

ત્રણે આચાર્યો દ્વારા પ્રવર્તિત શરણાગતિ શાસ્રજ્ઞાનને 
જાણવા માટે “ઝાશિસ્માત્તાર્ય વૃત્વા શિષ્યા: તસ્ય સવિથે 
વેજન્તમન્થાન્‌ સ્ઇસ્યમન્થાંશ્ષ સતિયમમથીયતે'' ગુરુની પાસે 
(નિયમાનુસાર શ્રદ્ધાપૂર્વક બેસીને 'જાળક્ષેપઃ' સત્સંગ કરે તો જ 
શિષ્યમાં જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ થાય છે. 


(૫) -: ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની પૂર્વ ભૂમિકા :- 


ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક સદ્ગુરુ શ્રીરામાનંદ સ્વામી 
સાક્ષાત્‌ ભગવાનનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી ગૃહનો ત્યાગ 
કરીને સાચા ગુરુની શોધમાં તીથાટન કરતા કરતા દક્ષિણ 
ભારતના શ્રીરંગક્ષેત્રમાં આવી પહોચ્યા. ત્યાં શ્રીરંગનાથ 
ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહીને આચાર્યોનાં દિવ્ય ચરિત્રોથી 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૧૧ 


ભરપૂર એવા પ્રપથ્નામૃત ગ્રંથનું વાંચન કરવા લાગ્યા. 
શ્રીરામાનુજાચાર્યના ગુણો જાણીને તેમને મનોમય ગુરુ માન્યા. 
સમાધિમાં સ્વયં શ્રીરામાનુજાચાર્ય દર્શન આપીને શ્રીરામાનંદ 
સ્વામીને પંચસંસ્કાર યુક્ત વૈષ્ણવ દીક્ષા આપીને જ્ઞાનનો ઉપદેશ 
કર્યો અને ઉત્તર ભારતદેશમાં જઇ વિષ્ણુભક્તિનો પ્રચાર 
કરવાની આજ્ઞા કરી. આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન કરતા શ્રીરામાનંદ 
સ્વામી યાત્રા કરતા શ્રીવૃન્દાવનધામમાં પધાર્યા. વૃન્દાવનમાં 
સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન થયાં. 

“ સાળ્રલયં નવીન ત્વં પિત્ત રામાનુગાધ્વનઃ । પ્રવર્તથ 
ત્વચિ મમ પ્રીતિર્સ્ત્તેવ મૂયસી ॥ મત્ત્રટ્ધયં ગછાળેર્‌ં મહ્‌ીયં 
ત્વમુપારિશે: । સ્વજ્ઞિષ્તેમ્યોડથ મદ્ધસ્છિ ઘર્મોષેતાં પ્રવર્તય ।।'' 

આ પ્રમાણે વૃન્દાવનમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને શ્રીરામાનંદ 
સ્વામીને દર્શન આપીને બે મંત્રો આપ્યા અને પોતાના શિષ્યોને 
મંત્ર દીક્ષા આપીને ધર્મનો ઉપદેશ કરો અને નૂતન સંપ્રદાયની 
સ્થાપના કરો. આવી આજ્ઞા કરીને અંતધ્યાન થઇ ગયા. 
ત્યારપછી શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ શરણે આવેલા શિષ્યોને વૈદિક 
ધર્મ,જ્ઞાન,વૈરાગ્ય અને ભગવદ્‌ ભક્તિનો ઉપદેશ આપવા 
લાગ્યા. 

જૃષ્ળાઇન્યપ્રવોધો ઞમરુપજૃતવે તસ્િરિશાનુસારત્‌ 
શ્રીસમાનન્ર્રૂપ: પુનરપિ ઘરળાવુર્ધવઃ પ્રાર્સાસીત્‌ । 

સ શ્રીવ્દૃષ્ળક્ષ ભૂયઃ પ્રજટિતસઇઞાનન્ર્રિવ્યસ્વસૂપસ્તં 
તેને સ્વં ગુર યત્‌ તવ્યમિત્તિ મતો છૌન્દ્રવઃ સમ્્રશય: ॥ 
શ્રીમદૂભાગવતના એકાદશ સ્કંધ પ્રમાણે ઉદ્ધવજીએ 


૧૨ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


ભગવાન શ્રીકૃષ્ણથકી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેમની આજ્ઞાથી જગતના 
ઉદ્ધાર માટે શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વયં ઉદ્ધવજી શ્રીરામાનંદ 
સ્વામીના રૂપમાં પૃથ્વી પર અવતર્યા; અને સ્વયં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 
શ્રીસહજાનંદ સ્વામીરૂપે અવતાર ધારણ કરીને શ્રીરામાનંદ 
સ્વામીને ગુરુ બનાવી તેમના દ્વારા સ્થપાયેલ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનો 
વિશેષ પ્રચાર કર્યો. 

ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ સ્વામી અને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની 
પૂર્વભૂમિકા શ્રીમદ્‌ ભાગવતની એક કથા પ્રસંગથી જ્ઞાત થાય છે. 

લીલાવિભૂતિ પૂર્ણ કરતા થકા સ્વધામગમન સમયે 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પાસે પરમ સખા ઉદ્ધવજી અને મેત્રેય 
ત્રષિ આ બે સંત ઉપસ્થિત હતા. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને બન્નેને 
પોતાના પૂર્ણજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો અને ઉદ્ધવજીને કહ્યું જ્યારે 
જરૂર પડશે ત્યારે આ જ્ઞાન પાછું લઇશ. આ પ્રમાણે કહીને 
શ્રીકૃષ્ણ સ્વધામ જવાની વાત કરી ત્યારે ઉદ્ધવજીએ કહ્યું હું 
આપનાં દર્શન વિના નહિ રહી શકું. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું તમો 
બદરીકાશ્રમમાં પધારો ત્યાં હું નરનારાયણ ત્રકપિરૂપે મળીશ. 
ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞાથી ઉદ્ધવજી બદરીકાશ્રમમાં ચાલ્યા 
ગયા. પછી શ્રીકૃષ્ણે મૈત્રેય ત્કષિને કહ્યું કે તમો દિવ્યદેશોમાં 
વિચરણ કરો અને વિદુરજી મળે તો તેમને મારું આપેલું આ 
જ્ઞાન આપજો. ઉદ્ધવજી બદરીકાશ્રમમાં [નિવાસ કરીને રહ્યા 
અને ભગવાનની આરાધના કરવા લાગ્યા. એક દિવસ 
ભારતવર્ષની યાત્રા કરતા કરતા મૈત્રેયાદિ અનેક ત્કષિઓ 
બદરીકાશ્રમમાં પધાર્યા, ત્યારે નારાયણત્રકષિએ સૌનું સ્વાગત 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૧૩ 


કર્યું અને ભરતખંડવાસીઓના સુખસમાચાર પૂછયા ત્યારે ત્કષિએ 
કહ્યું પ્રજા બહુ દુઃખી છે અને અધર્મના માર્ગે ચાલે છે. ત્યારે 
નારાયણ ત્રકષિ સૌને આશ્વાસન આપવા લાગ્યા, સૌનું મન 
ભગવાનની અમૃતવાણીમાં લીન થયું તેવામાં દુર્વાસા ત્રકષિ પધાર્યા 
અને તેમનું સ્વાગત ન થતાં નરનારાયણ ત્રકષિ સહિત સૌને 
ભરતખંડમાં મનુષ્યરૂપે જન્મ ધારણ કરવાનો શ્રાપ આપ્યો. આ 
ત્રકષિના શ્રાપને નિમિત્ત બનાવીને નરનારાયણ ત્ર્કષિ છપૈયામાં 
ધર્મ-ભક્તિને ત્યાં શ્રીહરિરૂપે પ્રગટ થયા અને ઉદ્ધવજી અયોધ્યામાં 
શ્રીરામાનંદ સ્વામી રૂપે પ્રગટ થયા તેમજ મૈત્રેયાદિક ત્કષિઓ 
પરમહંસો રૂપે જન્મ લઇને શ્રીહરિની સેવામાં આવ્યા. 
કૃષ્ણાત્‌ - પરમ સખા ઉદ્ધવજી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ થકી 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જગતના ઉદ્ધાર માટે ભગવાનની આજ્ઞાથી 
પુનઃ પૃથ્વી પર શ્રીરામાનંદ સ્વામીરૂપે પ્રગટ થયા. અને સ્વયં 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન 
શ્રીસ્વામિનારાયણરૂપે અવતાર ધારણ કર્યો. શ્રીરામાનંદ સ્વામી 
દ્વારા સ્થાપિત સંપ્રદાય ઉદ્ધવ સંપ્રદાય નામે પ્રસિદ્ધ થયો. ત્યાર 
પછી શ્રીહરિએ દેશ-કાળ-પ્રદેશ અને સમાજની પરિસ્થિતિને 
અનુસરીને શ્રીવૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાંથી ઉત્સવ પદ્ધતિ અને 
શ્રીસંપ્રદાય(શ્રીરામાનુજ સંપ્રદાય) થકી જ્ઞાનની પરંપરા અને 
ભક્તોની દિનચર્યા આચાર-નિયમોને પરિસ્કૃત કરીને ઉદ્ધવ 


સંપ્રદાયનો સમગ્ર દેશમાં પ્રચાર કર્યો. 


૧૪ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


(૬) -: વેદ અને વેદિકજ્ઞાનના ઉપદેશનો પ્રારંભ :- 


શ્રીહરિના પરમ ગુરુ શ્રીરામાનુજાચાર્યે ગુરુ પરંપરામાં 
' શ્રીમતે વિષ્વવસેનાય નપ:' આ મંત્રની સાથે વિષ્વક્સેનને 
ગુરુના સ્થાને સ્વીકાર્યા છે. શ્રીવૈષ્ણવ સંપ્રદાય અને ઉદ્ધવ 
સંપ્રદાયના પ્રથમ આચાર્ય ભગવાન નારાયણ, શ્રી (લક્ષ્મીજી) 
વિષ્વક્સેન (નિત્યસૂરિ) આદિ આચાર્યોથી પરંપરા ચાલી આવે 
છે. જેવી રીતે શ્રીશંકરાચાર્યાદદિ આચાયોની પરંપરામાં 
નારાયણ, ચતુર્મુખ બ્રહ્મા, વશિષ્ટ, વ્યાસ, શુક, ગૌણપાદાચાર્ય 
અને ગોવિંદ ભગવદપાદ આદિ આચાર્યોની પરપંરા છે. આ 
આચાર્યોની પરંપરા પણ ભગવાન નારાયણથી શરૂ થાય છે. 

“મત્સ્યાસન ત્ત જર્છપ વસઈ નુસિદ ઇસ સત્ન 
વિપ્રવિબથેષુ જૃતાવતાર: ત્વં પાસિ તઃ ત્રિમુવસ્ર તથા ગઝધુના 
ફશ ભાસંભુવદરન યહ્ત્તમ વર્ન તે ॥'' 

આ પ્રમાણે સ્વયં ભગવાને અવતાર ધારણ કરીને સંસારનું 
રક્ષણ કર્યું અને આજે પણ રક્ષણ કરી કહ્યા છે. 

જ્યારે સત્યુગમાં મધુકેટ નામનો અસુર વેદને પાતાળમાં 
લઇ ગયો ત્યારે કોઈની પાસે વેદ ન રહ્યા. બ્રહ્માજીની પાસે 
પણ વેદ ન રહ્યા. આવી પરિસ્થિતિમાં વેદ વિના ચતુમુખ 
બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ કરવા માટે સમર્થ ન થયા. સૃષ્ટિની પ્રક્રિયા બંધ 
થવા લાગી. આ અવાન્તર પ્રલયકાળ હતો. ત્યારે બ્રહ્માજીએ 
ભગવાનની પ્રાર્થના કરી. પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને શેષશાયી 
ભગવાન સ્વયં હયમુખવાળા ત્રિકોણાકાર એક દિવ્યજ્યોતિ 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૧૫ 


રૂપને ધારણ કરીને આકાશમાં ઉડવા લાગ્યા. આકાશમાં ઉડતી 
પ્રકાશમાન્‌ દિવ્યજ્યોતિને નારદમુનિએ જોઇ. જાણવાની 
જિજ્ઞાસા પૂર્વક જ્યોતિને જોઇને નારદમુનિ જ્યોતિની પાછળ 
અનુશરણ કરવા લાગ્યા. 

પાતાળથી વેદનો ઉદ્ધાર કરતી વખતે ભગવાન હયગ્રિવ 
મુખવાળા અવતારમાં હતા, અને જ્યારે બ્રહ્માજીને વેદનો 
ઉપદેશ આપવો હતો ત્યારે તરતજ હંસમુખવાળા થઇ ગયા. 
આ ભગવાનનો હંસાવતાર થયો. જેવી રીતે ત્રેતાયુગમાં 
હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કરતી વખતે નરસિંહ અવતાર ધારણ 
કર્યો ત્યારે એક ભાગમાં નરરૂપ અર્થાત્‌ મનુષ્યરૂપ અને બીજા 
ભાગમાં સિંહરૂપ આ બશ્ેરૂપો એક સાથે હતાં. તેવી રીતે 
એક મુખથી હયગ્રિવ અવતાર અને બીજા મુખથી હંસ અવતાર 
આ બદશ્ને અવતાર એક સાથે હતા. 

'““દ્યમરીવ ળવ દસ ભૂત્વા ત્તતુર્ઘત્રાય વેજાન્‌ ૩પારિશત્‌'' 

વેદ “ઉદિતા' અને “અનુદિતા' આવા બે ભાગમાં છે. 
ભગવાન હંસમુખાકુતિ ધારણ કરીને સાક્ષાત્‌ ચતુર્મુખ બ્રહ્માજીને 
વેદનો ઉપદેશ આપ્યો તે વેદનો “ઉદિત' ભાગ છે. ત્યારપછી 
બ્રહ્માજીએ ભૃગુ આદિ ત્કષિઓને વેદનો ઉપદેશ કર્યો તે વેદનો 
“અનુદિત' ભાગ છે. 

પ્રશ્ન :- ચતુર્મુખ બ્રહ્માજીને વેદનો ઉપદેશ હંસ અવતાર 
ધારણ કરીને શા માટે આપ્યો ? 

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્ય ભટ્ટ પરાશર “યમ કર્તાકર 
વ્યાખ્યાન”માં આપે છે. હંસનો અર્થ થાય છે “તીર્થ' અને 


૧૬ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


તીર્થનો અર્થ થાય છે. “વેદવિદ્યાપ્રવર્તક ગુરુ. 

“તધ જુર્વસ્તિ તીર્થાસિ સ્વાન્તસ્યેન મજભૃતા । 

''સુર્વઃ તીર્થશબ્ેન જથ્યત્તે'' 

(આ વિષ્ણુપુરાણમાં શૌનકનું વચન છે.) 

તેથી આજે પણ કેટલાક આચાર્યોની પરંપરામાં સન્યાસીના 
નામની પાછળ “તીર્થ' શબ્દ બોલવામાં આવે છે. કારણ કે 
તેઓ વેદવિદ્યાપ્રવર્તક ગુરુ છે. ચતુર્મુખ બ્રહ્માજીને વેદોનો 
(વેદવિધાઓ)નો ઉપદેશ આપવો હતો ત્યારે ભગવાને 
હંસાવતાર લઇને વિદ્યાપ્રવર્તક ગુરુ બનીને ઉપદેશ આપ્યો. 
આ પ્રમાણે સ્વયં ભગવાન વેદનો ઉદ્ધાર કરીને સંસારમાં 
વેદવિધયા પ્રવતાવી છે. ત્યારપછી ભગવાને “આગમ'નો 
ઉપદેશ આપ્યો. એક રાત્રીમાં બ્રહ્માજીને ઉપદેશ આપ્યો. બીજી 
રાત્રીમાં રુદ્રને ઉપદેશ આપ્યો. ત્રીજી રાત્રીમાં શ્રીવિષ્વક્સેનને 
ઉપદેશ આપ્યો. ચોથી રાત્રીમાં આદિશેષને ઉપદેશ આપ્યો 
અને પાંચમી રાત્રીમાં ગરૂડજીને ઉપદેશ આપ્યો. આ પ્રમાણે 
પાંચ રાત્રીઓમાં અલગ અલગ પાંચ ઉપદેશ આપ્યા તેથી 
આગમનું નામ “પાંચરાત્ર આગમ' પડ્યું. 

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પરંપરા શરૂઆત પાંચરાત્ર આગમ 
પ્રમાણે થઇ છે. પાંચરાત્ર આગમમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનાં ચાર 
આગમ છે. 
(૧) વેશાનસમ્‌, (૨) પાંચરાત્રમ્‌, (૩) પ્રતિષ્ટાસારમ્‌. (૪) 
વિજ્ઞાનલલિતમ્‌, આ ચાર વૈષ્ણવ આગમો છે. (શિવત્વનિધિ 
ગ્રન્થમાં મુમુણિકૃષ્ણરાજે ચાર વૈષ્ણવાગમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.) 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૧૭ 


વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો ઉદય આ ચાર આગમથી થયો છે. 

પ્રતિષ્ઠાસાર આગમ'થી શ્રીશંકરાચાર્ય દ્વારા પ્રવર્તિત 
વિષ્ણુપૂજન થાય છે. તેવીજ રીતે વેખાનસ આગમ પ્રમાણે વેષ્ણવ 
સંપ્રદાયમાં વિષ્ણુપૂજન કરવાની પરંપરા છે. આ પરંપરા તીરૂપતિ 
આદિ મંદિરોમાં જોવા મળે છે. વિજ્ઞાનલલિત આગમ પ્રમાણે 
સિદ્ધ સંપ્રદાયની શરૂઆત થઇ અને પાંચરાત્ર આગમ પ્રમાણે 
શ્રીવેષ્ણવ શ્રીરામાનુજ સંપ્રદાય, ઉદ્ધવ સંપ્રદાયાદિની પરંપરા 
શરૂ થઇ છે. પંચરાત્ર આમ અનુસાર પ્રવર્તિત સંપ્રદાયના 
પ્રથમ ગુરુ શ્રીધર (ભગવાન નારાયણ) સ્વયં છે. શ્રીધર 
ભગવાન સ્વયં લક્ષ્મીજીને પોતાની ડાબીબાજુમાં બેસાડીને શંખ, 
ચક્ર, ગદા અને પબ્મની દીક્ષા પ્રદાન કરીને દ્વયમંત્રનો ઉપદેશ 
આપ્યો. ત્યારપછી લક્ષ્મીજીએ શ્રીવિષ્વફ્સેનને સાર્્મંત્રદીક્ષા 
આપીને ઉપદેશ આપ્યો. તત્પશ્ચાત્‌ વિષ્વક્સેને તીરૂપતિક્ષેત્રના 
રક્ષણ માટે સેનાપતિના રૂપમાં અવતાર ધારણ કર્યો ત્યારે 
શ્રીશઠકોપ સ્વામીને દીક્ષા આપીને જ્ઞાનોપદેશ આપ્યો. આ 
પ્રમાણે સંપ્રદાયમાં દીક્ષા, જ્ઞાન અને આચાર્યની પરંપરા આજ 
સુધી ચાલી આવે છે. 


(૭) -: તત્ત્વનિર્ણય અને તેનાં લક્ષણ :- 


ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં પાંચ ભેદ 
અનાદિ છે. એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તે આ પ્રમાણે છે- 
“પુરુષોત્તમ ભગવાન, અક્ષરબ્રહ્મ, માયા, ઈશ્વર અને જીવ 


૧૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


એ જે પાંચ ભેદ તે અનાદિ છે.” એવીજ રીતે મધ્યના ૩૧માં કહે 
છે “એવી રીતે પુરુષોત્તમ, પુરુષ, ઈશ્વર, જીવ અને માયા એ 
પાંચ ભેદ અનાદિ છે.'' આવી રીતે પાંચ અનાદિ ભેદની વાત 
કરી છે. પરંતુ શિક્ષાપત્રી, શ્રીમત્સત્સંગિજીવન આદિ શાસ્ત્રોમાં 
તત્ત્વત્રયનું પ્રતિપાદન કરીને તેનાં લક્ષણો બતાવ્યાં છે. 
તત્ત્વોનું અસ્તિત્ત્વ સ્વીકારવામાં શ્રીરામાનુજાચાર્યના 
સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે શ્રીહરિએ ત્રણ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કર્યો છે. 
ચિત્‌, અચિત્‌ અને ઈશ્વર. ચિત્‌ એટલે જીવ. અચિત્‌ એટલે 
જગત અને ઇશ્વર એટલે બશ્ે તત્ત્વોના નિયંતા અને અંતર્યામી 
પુરુષોત્તમ છે. આ ત્રણે તત્ત્વ નિત્ય અને સવિશેષ છે. પરન્તુ 
ચિત્‌ અને અચિત્‌ સ્વતઃ અલગ હોવાં છતાં ઈશ્વરને આધીન 
છે. રણે તત્ત્વોનું સ્વરૂપ સ્વહસ્ત લિખિત શ્રીહરિએ 
શિક્ષાપત્રીમાં બતાવ્યું છે. વિષેશ ત્યાંથકી જાણી લેવું. 


જીવ ત્રણ પ્રકારનો છે. બદ્ધ, મુક્ત અને નિત્ય. 


બદ્ધ જીવ - હૃદયને વિષે રહ્યો છે. અણુ સરખો સુક્ષ્મ છે, 
ચૈતન્યરૂપ છે, જાણનારો છે, પોતાની જ્ઞાનશક્તિએ કરીને 
નખથી શિખાપર્યત સમગ્ર પોતાના દેહ પ્રત્યે વ્યાપીને રહ્યો 
છે, અછેધ, અભેધ, અજર અમર લક્ષણે યુક્ત છે. 

મુક્ત જીવ - સંસાર અવસ્થામાં હોય તેને બદ્ધ કહેવાય છે. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૧૯ 


સંસારમાંથી મુક્ત થઈને ભગવાનના પરમપદને પામે છે ત્યારે 
મુક્ત કહેવાય છે, 

નિત્ય જીવ - સદાય ભગવાનના પરમપદમાં રહે છે જે 
ક્યારેય આ સંસારમાં બદ્ધાવસ્થામાં આવ્યા જ નથી એને નિત્ય 
કહેવાય છે. વચનામૃતમાં જે “અક્ષરાત્મક બ્રહ્મરૂપ પુરુષ' 
અથવા “બ્રહ્મ' શબ્દથી ઉલ્લેખ કર્યો છે તે નિત્યજીવમાં આવે 
છે. એ નિત્ય હોવા છતાં જીવતત્ત્વ અંતરગત છે. તેથી જીવ 
બદ્ધ અવસ્થામાં, મુક્ત અવસ્થામાં કે નિત્ય અવસ્થામાં હોય 
પરંતુ ત્રણે તત્ત્વની દષ્ટિએ જીવ તત્ત્વ જ છે. 


(૯) -: જીવાત્માનાં લક્ષણ :- 


શ્રીહરિએ જીવાત્માના સ્વરૂપને મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ, 
શરીર આદિની સાથે હોવાં છતાં તેનાથી વિલક્ષણ તત્ત્વ કહ્યું 
છે. તે જીવાત્મા સ્વભાવતઃ અપહતપાપ્મા, વિજર, વિમૃત્યુ, 
વિશોક, વિજિઘત્સ, અપિપાસ, સત્યકામ અને સત્યસંકલ્પ 
આ આઠગુણવિશિષ્ટ તથા ચૈતન્યરૂપ, આનંદરૂપ, નિત્ય, અણુ, 
વ્યક્ત, અચિંત્ય, નિરવયવ, નિર્વિકારરૂપ અને જ્ઞાનાશ્રય છે. 
જીવાત્મા ઈશ્વરનો નિયામ્ય છે. ધાર્ય છે. શેષરૂપ છે. આવા 
ઉત્તમ ગુણોયુક્ત જીવાત્મા હોવા છતાં સંસારાવસ્થામાં માયાના 
ગુણ અને સ્વભાવથી આચ્છાદિત થઇ જવાથી વિપરીત 
અવસ્થામાં દેખાય છે. જીવ પોતાનાં બધાં કાર્યો માટે ઈશ્વર 
પર આશ્રિત છે. સ્વતંત્રરૂૃપથી કોઇ કાર્ય કરી શક્તો નથી. 


૨૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


(૦ -: જીવ ઈશ્વરનો સંબંધ ચ) 


શ્રીહરિએ જીવાત્માને પરબ્રહ્મથી ભિન્ન માન્યો છે. 
તેવીરીતે જીવાત્માની અને પરમાત્માની સત્તા અલગ અલગ 
હોવા છતાં બન્નેની વચ્ચે નવવિધ સંબન્ધ (ભાવ) રહેલો છે. 
એવું બતાવ્યું છે. 

'છષ તોવજપાત્: ૫૫ ત્તોવ્કાધિપત્તિ:' ' ઇષ ભૂતપાત્તઃ' 
'ભમાત્તા ભૂત્તભાવનઃ' 'સક્ષ્પ્યા સઇ દૃષિજ શો સેવ્યા 
તરળ્યસૂપયા । રક્ષજઃ સર્વસિદ્ધાન્તે વેયત્તેષ્વપિ મીયતે ॥' 

(પાંત્તસત્ર ) 
(૧) સ્વામી સેવક ભાવ (૨) રક્ષ્ય રક્ષક ભાવ (૩) પિતા પુત્ર 
ભાવ (૪) શેષ શેષિ ભાવ (પ) ભર્તું ભાર્યા ભાવ (૬) જ્ઞાત જ્ઞેય 
ભાવ (૭) શરીર શરીરિ ભાવ (૮) આધાર આધેય ભાવ (૯) 
ભોક્તૃ - ભોગ્ય ભાવ. 

આ શાસ્ીય સંબન્ધોને જાણીને સ્વરૂપની સ્થિતિ પ્રવૃત્તિ 
સર્વમાં “હું ભગવાનને તદ્દન પરતંત્ર છું' એવી સ્વાત્મામાં 
વિભાવના કરીને, પરમાત્મભોગાર્થે જ કર્મોને સેવારૂપપણે 
કરતો થકો, “ભગવાનજ મારા સર્વથા રક્ષક છે' એવો વિનિશ્ચય 


જે જ ક 


કરીને ભગવાનને શરણ થઇને રહે છે તેને 'સક્ષતે ભમવાન્‌ 


વિષ્ળર્મસ્છાનાત્માશસસ્વત્‌' પોતાના આત્માની પેઠે અને પોતાના 


શરીરની પેઠે સદા સર્વથા રક્ષણ આપશે જ. આટલું આધ્યાત્મશાસ્તનું 
રહસ્ય છે.આ અર્થ વચનામૃતમાં શરણાગતિપ્રકરણમાં સ્પષ્ટ છે. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૨૧ 


આ પ્રમાણે બક્ષે વચ્ચે સંબન્ધ સદાય રહેલો છે. શ્રીહરિએ 
વેદ અને ઉપનિષદોનાં પ્રમાણો આપીને જીવને અણુ સ્વરૂપ 
કહેલ છે. 

“છ્ષ ઝળુઃ: ઝ્ાત્લછા' (મુળખ્ટવ્મેપત્િષટૂ) 
“લાતામશતભમામસ્ય શતઘા જલસ્પિતસ્ય ત્ત । ભામો ત્ીવસ્ય 
'વિન્ઞેયઃ સત્તાનત્યાય જલ્પતે ॥ ''(શ્રેતાશ્રતરોપતિષ) “'સ્વસૂપમ્‌ 
ગળુપાત્રમ્‌ સ્ચાત્‌' 

આ આત્મા અણું છે. વાળનો જે અગ્રભાગ તેના સો 
૧૦૦ ભાગ કર્યા હોય તેમાંથી એક ભાગના ફરીથી સો ભાગ 
ક્યા હોય તેમાંથી એક ભાગ એટલું જીવનું સ્વરૂપ છે. 
સત્સંગિજીવનમાં કહે છે. 

સ્થૂતાર્રિદૃત્રિતયમાનસ્રાવસિસ ત્ત ય: । 
ત્યાપ્યે્દ્રિયાન્ત:જરળેઃ જસેતિ વિતિઘા: દ્વિયાઃ ॥ 
ઝ્રત્તો સિત્યઃ શાશ્રતશ્ચ સિરશશ્ચ પ્રજાશવ: । 
સોડ્ય્છેટારિમળો ત્યો ગીવાત્તા વળસત્તમ ! ॥ 
જીવાત્મા સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરમાં નખથી 
શિખા પર્યત વ્યાપીને રહેલો છે. તે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો અને 
મન આદિ અંતકરણ દ્વારા વિવિધ ક્રિયાઓને કરે છે. હકીકતે 
તે જીવ અજન્મા છે. નિત્ય છે. શાશ્વત છે. કોઈનાથી પણ 
[વિભાગ ન કરી શકાય તેવો નિરંશ છે. અવિનાશી છે. 
પ્રકાશરૂપ છે. તથા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને પ્રકાશ કરનારો છે. 
તેમ જ હે વર્ણીરાજ ! ગીતામાં કહેલા અછેધ, અભેધ આદિ 
લક્ષણોથી સંપશ્ન છે. આ શ્રુતિઓના સિદ્ધાન્તને શ્રીહરિ 


૨૨ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


ધસ સાસણ સા સર સસ સાસ સાસ સાસ સસ આસ પારસ સસ સરસ પાસ સસ સારા સસ સસ સસ સાસ સાસ 
જ. ઝે 


શિક્ષાપત્રીમાં જીવનું લક્ષણ બતાવતાં કહે છે કે - 
''રૃત્થોળસ્સૂક્ષ્મત્તિદૂપો સાતા વ્યાપ્વાર્ત્રિતાં તનુમ્‌ । 
જ્તાનશવત્યા સ્થિતો ગીવો સેયોસ્છેદારિત્ક્ષળ:''।। 
જે જીવ છે તે હૃદયમાં રહ્યો છે, અણુસરખો સૂક્ષ્મ છે, 
ચૈતન્યરૂપ છે, જાણનારો છે, પોતાની જ્ઞાનશક્તિ વડે નખથી 
શિખાપર્યત વ્યાપીને રહેલો છે, અને અછેધ, અજર, અમર 
ઇત્યાદિક લક્ષણવાળો જીવ છે, એમ અમારા આશ્રિતોએ જાણવું. 
આ પ્રમાણે જીવાત્મા અણું હોવા છતાં પ્રકાશની જેમ 
વ્યાપ્ત છે. શરીરના એક ભાગરૂપ હૃદયમાં રહીને ધર્મભૂતજ્ઞાન 
દ્વારા સર્વત્ર શરીરમાં સમાન રૂપથી વ્યાપ્ત થઇને સુખ દુઃખનો 
અનુભવ કરે છે. ઈશ્વર વિભૂ છે. અતિ સર્વત્ર વ્યાપક છે. 
જીવ એક અલ્પજ્ઞ અને અલગ શક્તિયુક્ત તત્ત્વ છે પરન્તુ 
ઈશ્વર સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિમાન છે. આ પ્રમાણે જીવનું 
સ્વરૂપ અને લક્ષણ બતાવીને અત્તમાં સંક્ષેપમાં શેષત્વવિશિષ્ટ 
જ્ઞાતૃત્વ જીવનું લક્ષણ શ્રીહરિએ સ્વીકાર્યું છે. 


ઉ3)- જીવની સ્થિતિ :) 5૧) 4: જીવની સ્થિતિ :) સ્મિતિ :2) 


જીવ પરમાત્માની પરમ પરા શક્તિ હોવાથી જીવની 
સ્થિતિ સનાતન છે. ગીતામાં કહ્યું છે - 
મમેવાંશો ગીવતોજે ગીવમૂત: સનાતન: । 
મત: ષણાનીસ્ત્રિયાનિ પ્રજત્તિસ્થાસિ જર્ષત્તિ ॥ 
(મીતા. ઝ.૨૫ શ્તતો.૭ ) 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૨૩ 


આ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ 
અવસ્થાને કારણે તેઓ બધી છ ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા 
છે. જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. જીવાત્મા સનાતન 
હોવાથી પોતાનું અસ્તિત્વ ક્યારેય પણ ગુમાવતો નથી. શરીરનો 
નાશ થયે સતે તેનો નાશ થતો નથી. મુક્તિ અવસ્થામાં પણ 
પોતાનું સ્વતંત્રપણું જાળવી રાખે છે . 


(હ ૨) -: માયા તત્ત્વ અને તેનાં લક્ષણ જે, 


(૧) -ઃ અચિત્‌ (માયા- જગત્‌- પ્રકૃતિ) :- 

માયા - અચિત્‌, જગત, પ્રકૃતિ, ભૌતિક પદાર્થ, આદિ 
શબ્દોથી પણ પ્રસિદ્ધ છે. શ્રીહરિએ માયાને ન તો મિથ્યા માન્યું 
છે અને ન અનિવર્ચનીય અને ન તો એક તુચ્છ પદાર્થ માન્યું 
છે. જેનું વર્ણન ન થઇ શકે તેને અનિર્વચનીય કહેવાય પરન્તુ 
જગત્‌ તો લક્ષણયુક્ત છે. અને અનિર્વચનીય કથન માત્રથી તે 
મિથ્યા ન કહેવાય પરન્તુ તેને વિચિત્ર કહી શકાય. શ્રીહરિએ 
જગતને સત્ય માન્યું છે અને ભગવાનની અદ્ભૂત શક્તિ માની 
છે. તેથી પરબ્રહ્મ નિત્ય હોવાથી તેની શક્તિ પણ 1નિત્ય જ 
હોય તેથી પ્રકૃતિ પણ સત્ય છે. આ સિદ્ધાન્તને સત્ખ્યાતિ 
કહેવાય છે જે આ સિદ્ધાન્તમાં સ્વીકારમાં આવી છે. પ્રકૃતિ 
સત્ય છે પરત્તુ પરિવર્તનશીલ છે, જેનું રૂપાન્તર થયા કરે છે. 
શિક્ષાપત્રીમાં જગતનું લક્ષણ બતાવતાં કહે છે 


૨૪ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


ત્રિમુળાત્યા તમ: જૃષ્ળશરિ્સિઇતવ્ીયયો: । 
ત્રીવસ્ય ત્તાહપમતારિતુર્ષાયાવમમ્યતામ્‌ ॥ ( ફિ.૨૦૬ ) 

માયા ત્રિગુણાત્મિકા છે, અંધકારરૂપ છે, શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનની શક્તિ છે , જીવને દેહ તથા દેહનાં જે સંબંધી તેમને 
વિષે અહંમમત્વની કરાવનારી છે, ચેતનરૂપ છે. 

શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવનના પ્રથમ પ્રકરણ ૫૧મા અધ્યાયમાં 
માયાનાં લક્ષણ કહે છે. 

સત્મક્ષેત્રં ત્ર ગીવાનામનાટિકિગ્ઝડાત્મિવા । 
તપોમયી દરે: શસ્ઇિઃ વર્યવારળરૂષિળી ॥ રૂ૦॥ 
મળત્રયાત્તિજા ત્તાતતા યા ત્તોત્તતાડ્સાનસસ્િવ્જા । 
સા માવેત્તિ ત્તયા સેયા યાં તરત્ત્યાશ્રિતા છરે? ॥ર૨॥ 
માયા છે તે જીવાત્માની ઉત્પત્તિના ક્ષેત્રરૂપ છે. જેમ 

બીજને ઉગવા પૃથ્વીનો આધાર જોઈએ તેમ જીવને શરીર 
પ્રાપ્ત કરવા માયાની જરૂર પડે છે. તે અનાદિ છે , જડ ચિદાત્મક 
છે, અર્થાત્‌ જ્યાં ચેતન સંબંધ નથી પથ્થર વગેરેમાં ત્યાં જડ છે 
અને જ્યાં ચેતન સંબંધ છે મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી વગેરેના શરીરમાં 
ચેતન તત્ત્વ જીવ રહ્યો છે, ત્યારે પંચ ભૂતાત્મક તેમનું શરીર 
જડ હોવાં છતાં ચેતનના સંબંધે કરીને ચિત્‌ જેવી લાગે છે તેથી 
જડચિદાત્મક કહી છે. તમોમયી અર્થાત્‌ ગાઢ અંધકારરૂપ છે, 
ભગવાન શ્રીહરિની શક્તિસ્વરૂપા છે, કાર્ય અને કારણ સ્વરૂપા 
છે, સત્ત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણ ગુણવાળી છે. તે અજન્મા 
છે, અજ્ઞાન-સ્વરૂપા છે, આ માયાનાં લક્ષણો છે. આવી માયાને 
પણ ભગવાન શ્રીહરિનો દ્રઢ આશ્રય કરનારા જીવાત્માઓ 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૨૫ 


માયાને તરી જાય છે. 

“તાયા વયુનમ્‌ જ્ઞાનમ્‌'' માયા શબ્દને જ્ઞાન વાચી કહીને 
શ્રીરામાનુજાચાર્ય અને ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણે જગતને 
સૂત્રાનુકૂલ અને લોકાનુકૂલ સત્ય સાબિત કર્યું છે. 


| (૧૩) -: ભૌતિક પ્રકૃતિ શાની બનેલી છે ? :- 


ભગવદ્‌ગીતાના સાતમા અધ્યાયના ચોથા શ્લોકમાં આ 
ભૌતિક પ્રકૃતિ વિષે જણાવવામાં આવ્યું છે. 
ભૂમિસપોડનત્તો વાયુ: ર્ત્રં મનો બર્દ્રિસ્વત્ત । 
ઝઇંવાર ઇતીયં તે મિત્ઞા પ્રજૃતિરછયા ॥ 


પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા 
અહંકાર - એ આઠ મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. 
ભૌતિક પ્રકૃતિ આ આઠ જડતત્ત્વોથી બનેલી છે. પ્રથમ પાંચ 
સ્થૂલ અને પછીના ત્રણ સૂક્ષ્મ તત્ત્વો છે. આ આઠ તત્ત્વો 
ભગવાનની જ શક્તિ હોવા છતાં જડ છે. તેમાં ચેતના નથી, 
એક સમયે તે ઉત્પન્ન થાય છે, વિકાસ પામે છે, થોડો સમય 
રહે છે, પુનઃ વૃદ્ધ થાય છે અને નષ્ટ થઇ જાય છે. આ બધુ 
ભગવાનની ઇચ્છા અને સંકલ્પથી થાય છે. સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ આનું 
સમર્થન કરે છે. ગીતાના નવમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે 


સર્વમૂતાનિ વ્નેત્તેય પ્રવૃતિ યાસ્તિ મામિવામ્‌ । 
વલ્પક્ષવે પુનસ્તાનિ જત્યાલે વિસૃગામ્વદ્‌ ॥ 


૨૬ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


“હે કુંતીપુત્ર ! કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન કરી 
મારી અંદર પ્રવેશે છે અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં, હું તેમને 
મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું” 


(6૪) - પ્રકૃતિ જડચિદાત્મિકા છ) પ્રકૃતિ કે 


શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રમાં કહે 
સ્તત્મક્ષેત્ર તત તાના । 

પ્રકૃતિ છે તે જીવનું જન્મ ક્ષેત્ર છે. તેમજ ચિત્‌ જડાત્મિકા 
છે. આ સિદ્ધાન્તને વચનામૃતમાં ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણ 
પ્રકૃતિનાં લક્ષણ આ પ્રમાણે કહે છે - જે પ્રકૃતિ છે તે ત્રિગુણાત્મક 
છે, જડચિદાત્મક છે, નિત્ય છે, નિર્વિશેષ છે અને મહદાદિક 
સમગ્ર તત્ત્વ અને જીવમાત્ર તેનું ક્ષેત્ર છે અને ભગવાનની 
શક્તિ છે , રુણસામ્ય ને નિર્વિશેષ છે. (ગ.પ્ર.૧૨) પ્રકૃતિરૂપ 
જે શરીર જડ છે, પરંતુ ચિદ્ૂપ જે જીવ તેનો યોગ થવાથી 


ન 


પ્રકાતિ પણ ચદ્રૂપ જેવી ભાસે છે તેથી પ્રકૃતિને જડચિદાત્મિકા 


કહી છે. 
(પ) -: ઈશ્વર લક્ષણ જે 


ઈશ્વરના વિષયમાં શ્રીરામાનુજાચાર્ય અને ભગવાન 
શ્રીસ્વામિનારાયણનો સિદ્ધાન્ત એક જ છે. ઈશ્વર સત્યસ્વરૂપ 
જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. સત્‌, ચિત્‌, આનંદ, અનાદિ ગુણવિશિષ્ટ, 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૨૭ 


સવાન્તિર્યામી, સર્વકર્મફલપ્રદાતા , સત્યસ્વરૂપ આદિ ગુણવિશિષ્ટ 
છે, જીવ અને જગત બક્ષે ઈશ્વરનું નિયામ્ય, ધાર્ય અને શેષ છે. 
ઈશ્વર આ સંપૂર્ણ જગતના આત્મા છે. તેથી ઈશ્વર જીવ જગતના 
નિયામક, ધર્તા અને શેષી છે. આ સિદ્ધાન્તને શ્રીહરિએ 
શિક્ષાપત્રીમાં ઈશ્વરનું સ્વરૂપ અને કાર્ય બતાવ્યું છે. 
રૃર્યે ગીવવગઞ્ઞીવે યોડન્તર્યામિતયા સ્થિત: । 
સેવ: સ્વતત્ત્ર ફેશોડસો સર્વજમપત્તપ્ર: ॥ 
સ શ્રીવ્કૃષ્ળ પરંબ્રણા ભમવાન પુરુષોત્તમ । 
૩પાસ્ય ફૃછરેવો ન: સર્વાવિભાવ તારળમ્‌ । । 
ઈશ્વર છે તે જેમ હૃદયને વિષે જીવ રહ્યો છે એમ જીવને 
વિષે અંતર્યામીપણે કરીને રહ્યા છે, ને સ્વતંત્ર છે ને સર્વ જીવને 
કર્મફળના આપનારા છે. તે ઈશ્વર ક્યા છે ? તો પરબ્રહ્મ 
પુરુષોત્તમ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે ઈશ્ચર છે, તે શ્રીકૃષ્ણ 
જે તે આપણા ઇષ્ટદેવ છે, ને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે અને 
સર્વે અવતારના કારણ છે. જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને 
પ્રલયના કર્તા અને સર્વકર્મફલપ્રદાતા છે. 
શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવનમાં ઈશ્વરનાં લક્ષ્ણ કહે છે - 
તારયળો વાસુરેવ: સ્વતત્ત્ર: સ્વપ્રજાશવ: । 
ઝાનન્ર્ર્વ્યિમૂતિશ્ર વિષ્ળ: જષ્ળોડ્સ્યુતોડવ્યયઃ ॥ 
સર્વસ્: સત્યસરૂર્પ: સર્વવજમપતપ્રર: । 
ઝત્તર્યામી સર્વજ્ઞસ્મ્સિવિત: પરમેશ્રર: ॥ 
સર્વત્રેવાસ્વિત: જ્યા વ્યતિસ્ત્છિ: સ્વતઃ સ્થિત: । 
સિયત્તા જાતમાયારે: સર્વવ્ળરળવારળમ્‌ ॥ 


૨૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


જે નારાયણ છે, તે જ વાસુદેવ છે અને તે જ પરબ્રહ્મ 
છે. તે સ્વતંત્ર છે. સ્વયંપ્રકાશક છે. ને સદાય આનંદમય 
દિવ્યમૂર્તિ છે. સર્વમાં વ્યાપીને રહેનારા વિષ્ણુ છે. તે સદાય 
શ્યામ સુંદરમૂર્તિ કૃષ્ણ છે, તે સ્વરૂપ, સ્વભાવ, ગુણ, વિભૂતિ, 
એશ્ચર્ય અને સામર્થીથી ક્યારેય પણ દૂર થતા ન હોવાથી અચ્યુત 
છે. તેમાં કોઇ વિકાર ન હોવાથી અવ્યય છે. તે સર્વજ્ઞ છે, 
સત્ય સંકલ્પ છે. સર્વના કર્મફલપ્રદાતા છે, સવ-ન્તિર્યામી છે, 
સર્વે શક્તિઓ તેની સદાય સેવા કરે છે, તે સર્વે ઇશ્વરોના પણ 
પરમેશ્વર છે. તે પોતાની યોગૈશ્ચર્યરૂપ અંતર્યામી શક્તિથી 
સર્વત્ર વ્યાપીને અન્વયપણે રહેલા છે. અને અક્ષરબ્રહ્મધામમાં 
સ્વયં સ્વસ્વરૂપે મૂર્તિમાન વ્યતિરેકપણે પણ રહ્યા છે. તે કાળ 
માયા આદિ સર્વના નિયંતા છે. અને તે સર્વે કારણના કારણ 
પણ છે. અક્ષર પર્યત સર્વે આત્માઓના પણ તે આત્મા હોવાથી 
પરમાત્મા કહેલા છે. હે વર્ણીરાજ ! આ પરબ્રહ્મનાં લક્ષણ છે . 
તે પરબ્રહ્મજ એક સર્વે મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને ઉપાસના કરવા 
યોગ્ય, ભજન સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે. 

શ્રુતિઓ પણ આ સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરે છે - 
સસ્થ પૃથિવી શરીસ્મીત્તિ । જે પરમાત્માનું પૃથ્વી, જળ, તેજ, 
વાયુ, આકાશ આત્માદિ શરીર છે. અથાત્‌ આ સંપૂર્ણ જગત 
પરમાત્માનું શરીર છે. જે આ જડ ચેતનાત્મક જગત છે તે 
સંપૂર્ણ શ્રીહરિનું શરીર છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિ સ્મૃતિ કહે છે. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૨૯ 


ઈશ્વર ચિત્‌ અને અચિત્‌ના નિયમન કર્તા તથા તેને કાર્યમાં 
પ્રવૃત્ત કરનાર છે. જગતની સૃષ્ટિ અને વિનાશ ઈશ્વરની લીલા છે. 

તોજ્વત્તુ તીતાજેવત્યપ્‌ બ્રહ્મસૂત્ર (૨-૨ રર) 
સતતા ₹રેસ્ટિં સર્વજ્ઞ (વિષ્ણુ પુરાણ) આ સમગ્ર જગત 
ભગવાનની લીલા છે. વાતઃ ત્રલેટનવેરિવ મોય્તે ભમવાન્‌ । 
જેમ બાળક ક્રિડાથી આનંદ પામે તેવી રીતે ભગવાન પોતાની 
લીલાથી આનંદ પામે છે. આ પ્રમાણે ભગવાન પોતાની લીલા 
માટે જગતની સૃષ્ટિ કરે છે. ઈશ્વર તથા ચિત્‌-અચિતૂના 
પરસ્પર સંબન્ધને સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે. ઈશ્વર તથા ચિત્‌ અચિત્‌ 
અથાત્‌ જીવ અને જગતનો સંબંધ અભિન્ન છે. તે પૂર્ણતયા 
આંતરિક સંબંધ છે. તેમણે એક અંશમાં ઈશ્વર તથા જીવ 
જગતની વચ્ચે તે જ સંબન્ધ બતાવ્યો છે જે જીવ તથા પંચભૌતિક 
શરીરની વચ્ચે છે અર્થાત્‌ શરીર શરીરિ સંબંધ. આ પ્રમાણે 
ત્રણ તત્ત્વને સ્વીકારવામાં આવ્યાં છે. 


૧ ૬) -: ષડ્‌ એશ્ચર્યયુક્ત પરમાત્મા છ 


સ્તેશ્રર્યસ્ય સમયસ્ય વીર્યસ્ય યજ્ઞ શ્રીશ્ચ । 
સાન વેરમ્યયોશ્ષ પ્રસિદ્દ્રા: ષળ્નં ટૃતીંશળા । 
“પૂર્ણ સંપત્તિ, શક્તિ, પ્રસિદ્ધિ, સુંદરતા, જ્ઞાન અને 
ત્યાગ આ છ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનાં એશ્ચર્યો છે.” 
(વિષ્ણુપુરાણ ૬.૫.૪૭) 


૩૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


શમવસ્છબ્સ્વાત્યાનિ વિના રેવે્મુળારિશિ: ॥। 
જ્ઞાન-શક્તિ, બળ-એશ્ચર્ય ને વીર્ય -તેજ આ છ ગુણોનો 
સમુદાય જેમાં હોય અને જેમાં કોઇ હેય ગુણો ન હોય તે 
ભગવાન કહેવાય છે. 
સ્વાભાવિજાનવધિવાત્તિશયજ્તાનવભેશ્વર્યવીર્યશસ્ત્તિત: 
પ્રભૃત્યસં ધૅઃ । 
આ વાક્યથી છ ગુણોનું પ્રાધાન્ય સ્વભાવિક પણે પ્રદશવીને 
બીજા ગુણોની અસંખ્યતાને કહે છે. 


ઊં -: પરમાત્માસ્વરૂપની પંચપ્રકારતા ખે 


યદ્યપિ “ણવ્ેડઈં બછુ સ્થામ્‌ પ્રત્ાચેય'' આ શ્રુતિમાં 
કહ્યા મુજબ પરંબ્રહ્મ અહમર્થે આત્મસ્વરૂપથી તો એકજ છે. 
એમાં અનેકધા અવસ્થિતિ અસંભવિત છે. પરંતુ અનેકરૂપે 
થવાનો સંકલ્પ કયો. શ્રીહરિએ વચનામૃતમાં પરબ્રહ્મનાં 
પાંચસ્વરૂપ છે એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે. વેદોમાં 'ઝનત્તમૂર્તયે' 
એમ અનંતમૂર્તિતા કહી છે તેનો આ પાંચમાંજ સમાવેશ 
સમઝવો. “પમ પ્રવ્ળાસઃ પસ્નેતિ પ્રાઇુવેશાન્તપારપ: । પસે 
વ્યૂદશ્ષ વિમવો સિયત્તા સર્વરેરિનામ્‌ | ગર્ત્રાવતારશ્ચ તથા 
સ્યાલુઃ પુરુષાજૃત્તિઃ (વિશ્વ.સં. આ રીતે પર, વ્યૂહ, વિભવ, 
(અવતાર) અન્તર્યામી અને અર્ચા (મૂર્તિ સ્વરૂપ) એમ 
પરમાત્માનાં પાંચ રૂપો કહ્યાં છે. આ ભેદો સ્વરૂપમાં નહિ 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૩૧ 


પરંતુ રૂપમાં છે. એ અર્થ 'પુસુષાજૃત્તિઃ ' આ પદથી જણાવ્યું છે. 
પાંચ પ્રકારે સ્થિતિનું પ્રયોજન તો લોકો ઉપર દયાભાવ છે એ 
અર્થ 'સ્યાત્તુઃ' પદથી જણાવ્યું છે. 


હિ ૮) -: ભગવાનની સર્વોપરીતા ઃ- ) 


ભગવાન સર્વોપરી છે. કેમ કે ભગવાનથી પર કે તેમની 
સમાન કોઇ ન હોઇ શકે. વિશિષ્ટાહ્વેત સિદ્ધાન્ત અનુસારે 
ભગવાન ચિત્‌ અને અચિત્‌ અથતિ અનંતકોટી જીવો અને 
અષ્ઠવિધ પ્રફૂતિ, અનંતમુક્તો, નિત્યવિભૂતિ, અક્ષરાદિ સર્વે 
તત્ત્વોના ઉપરી છે. ભગવાનથી ઉપરી કોઇ તત્ત્વ નથી, તેથી 
પરમાત્મા સર્વોપરી છે. જીવાત્મા ગમેતેવી ઉચ્ચસ્થિતિ અથવા 
બ્રહ્મસ્થિતિને પામ્યો હોય તોય પણ પરમાત્મા તૂલ્ય થતો નથી. “ 
મે જેટલો પ્રતાપ જાણ્યો હતો ને સુંદરપણું જાણ્યું હતું તેટલું 
સુંદરપણું તો મને પણ ભગવાને આપ્યું છે તોપણ ભગવાનનું 
એશ્ચર્ય ને ભગવાનનું સુંદરપણું તેતો અતિશય અપાર દેખાય 
છે. માટે મારા જેવા અનંત ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા 
છે તો પણ ભગવાન જેવો કોઇ થવાને સમર્થ થતો નથી.” 
(વ.ગ.મ.૬૯.) ગીતામાં કહે છે. 
મત્ત: પરત નાન્યત્‌ વિગ્નવસ્તિ ધન્ય । 
મચિ સર્વમિર્‌ પ્રોતં સૂત્રે મખિમળા ફવ ॥' 
હે ધનંજય ! મારા સિવાય શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ તત્ત્વ 
(કારણ) નથી. અને આ સઘળું વિશ્વ મારામાં એ રીતે 


૩૨ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


પરોવાયેલું છે કે જે રીતે મોતી દોરામાં પરોવાઇને (ગૂંથાયેલાં) 
રહે છે. (ગીતા. અ. ૭-૭) આ હેતુંથી આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં 
“યાન' અને “ઉપાસના” માત્ર ભગવાનની થાય છે. કોઇ 
જીવાત્મા બ્રહ્મવેત્તા થયો હોય તો પણ તેનું ધ્યાન કે ઉપાસના 
કરવામાં આવતી નથી. કેટલાક લોકો અજ્ઞાન અને અંધભક્તિને 
કારણે પોતાના ગુરુનું ધ્યાન,પૂજા, ઉપાસના કરતા હોય છે. 
ગુરુઓ પણ પોતાને પૂજાવાના મોહથી પોતાના શિષ્યોને 
પોતાની પૂજા કરાવતા હોય છે. આ બશ્ને ભગવાનથી વિમુખ 
ગણાય છે. આ વાત શિક્ષાપત્રીમાં સ્પષ્ટ પણે કહી છે. 

સૃષળસ્તર્વતાસશ્ષ ઘ્યેયાસ્તત્તતિમાષિત્ત । 

ત તુ ઝીવા નહેવારા મત્ત બ્રજ્મવિયોડષિત્ત ॥ 

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના અવતારો 
તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. તથા શ્રીકૃષ્ણની જે પ્રતિમાઓ એ 
પણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, માટે એમનું ધ્યાન કરવું. અને 
મનુષ્ય તથા દેવાદિક જીવો ભગવાનના ભક્ત હોય અને 
બ્રહ્મવેત્તા હોય તો પણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય નથી. માટે એમનું 
ધ્યાન ન કરવું. (શિ.૧૧૫) 

સંપ્રદાયમાં મુખ્ય શાસ્રોમાં અવતારોમાં મુખ્ય, ગૌણ, 
અંશ, કળા, આવેશ આદિક ભેદો કહ્યા હોય તો પણ 
તત્ત્વવિમર્શ કરતાં ઔપાધિક છે એમ શાસ્ત્રો નિરુપે છે. કદાચ 
કોઇ અવતારને ગૌણ કહ્યો હોય એ ઉપરથી રામ કૃષ્ણાદિ 
અવતારમાત્રને ગૌણ કલ્પાય તો સ્વયં સાક્ષાત્‌ અવતાર આ 
પૃથ્વી પર થતો જ નથી એવું નાસ્તિકની જેમ માનવું પડે. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૩૩ 


ત્યારે તો ગીતા, ભાગવતાદિ સર્વે શાસ્રોના સિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ 
છે. અમુક અવતારમાં કલ્પભેદથી મુખ્ય ગૌણની વ્યવસ્થા 
કોઈ સ્થળે આવે છે તે ઠીક છે. કોઇ જીવમાં પ્રવેશીને અમુક 
એશ્ચર્ય ગુણનો આવિષ્કાર કરે તે ગૌણ કે આવેશ અવતાર 
કહે છે. કોઈ સ્થળે કળા અંશ ઇત્યાદિ ભેદો કહ્યા હોય તો તે 
પણ સમગ્ર ગુણ એશ્ચર્ય હોવા છતાં ગુણેૈશ્વર્યના આવિષ્કારના 
તારતમ્યને લીધે કહ્યા છે એમ સમઝવું ઘટે. ગુણૈશ્ચર્ય જીવાદિકનું 
નથી. પણ પરમાત્માનું છે અને આવિષ્કર્તૃત્વપણ એમનું જ છે 
એ મુખ્ય મુદ્દો જાણવાનો છે. 

શાસ્રોમાં ભગવાન માટે “સર્વોપરી' શબ્દનો નિદેશ 
કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ શબ્દથી કેટલાકની ખોટી સમઝણ 
ઊભી થાય છે કે ભગવાનના અવતારો મધ્યે એક અવતાર 
સર્વોપરી છે અન્ય અવતાર અવર છે. આવી રીતે ભગવાનના 
જ અવતારોમાં નાના-મોટા કરવા એ પોતાના ઇષ્દેવ 
પરમાત્માની જ નીંદા કરી ગણાય. શિક્ષાપત્રીમાં શ્રીહરિ કહે 
છે - જૃષ્ળજૃષ્ળાવતારાળાં સ્વ્રળ્ડનં ચત્ર યુસ્છિમિ: ॥ જે શાસને 
વિશે શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના જે વરાહાદિક અવતાર 
તેમનું યુક્તિએ કરીને ખંડન કર્યું હોય એવાં જે શાસ્તરો તે ક્યારેય 
ન માનવાં અને ન સાંભળવાં. તેથી આવી સમઝણ અબદ્ધ 
અને અશાસ્્રીય અને કપોલકલ્પિત છે. 


૩૪ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


1. (૧૯)-ઃ ભગવાનની પ્રત્યક્ષતા અને પરોક્ષતા :- ) 


સંપ્રદાયના કેટલાક સંતો-ભક્તો એવી ખોટી સમઝણ 
ધરાવે છે કે રામકૃષ્ણાદિ અવતારો પરોક્ષ છે અને શ્રીહરિ 
પ્રત્યક્ષ અવતાર છે . પરંતુ આ સમઝણ સાચી નથી અને શાસ્ત્રીય 
પણ નથી. ભગવાન કોઇ પણ રૂપે આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર 
ધારણ કરે છે તે બધા અવતારો પ્રત્યક્ષ છે અને તેની ઉપાસના 
કરવી એ પણ પ્રત્યક્ષ જ ઉપાસના કરી કહેવાય છે. પરોક્ષ - 
અપ્રાકૃત અક્ષર પરમાકાશમાં વિરાજમાન, વસ્રાવિભૂષણ 
આયુધો વડે આભૂષિત, રાધાલક્ષ્મીજી જુષ્ટ, નિત્યસૂરિસેવિત, 
અવતારમૂળ, અર્ચિમાર્ગવડે મુક્તપ્રાપ્ય જે દિવ્યવિગ્રહ જે “પર 
ભગવાનનું રૂપ છે તે ઉપાસ્ય ભક્તો માટે “પરોક્ષ' છે. કારણ 
કે ભગવાનના તે રૂપને ઉપાસક ક્યારે જોયું નથી અને જોઇ 
શક્તો પણ નથી તેથી તેની ઉપાસના કરવી સરલ નથી. 
સહતાથી તેની ઉપાસના કરી શકાતી નથી તેથી તે રૂપ “પરોક્ષ' 
કહેલું છે. ભગવાનના આ “પર” રૂપની ઉપાસના કોઇક જ 
સમાધિનિષ્ઠ જ્ઞાનિ ભક્તો કરતા હોય છે. પરંતુ આપણા જેવા 
ભક્તો માટે તેની ઉપાસના કરવી અતિ કઠિન છે. તેથી આવા 
રૂપની ઉપાસના કરવી એ પરોક્ષ ઉપાસના કહેલી છે. તેવી 
ઉપાસનાથી પાર પમાય નહી. 

પરંતુ ભગવાન આ પૃથ્વી પર જયારે જ્યારે અવતાર 
ધારણ કરે છે ત્યારે ભક્તોને પ્રત્યક્ષ થાય છે તેથી તે સર્વે 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૩૫ 


અવતારો પ્રત્યક્ષ જ કહેવાય છે. આવા પ્રત્યક્ષ અવતારને ભજીને 
ઘણા પાર પામી ગયા છે. એવું મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીર્તનમાં 
પણ ગાયું છે - 

પરોક્ષથી ભવતણો પાર આવે નહિ, વેદ વેદાન્ત કહે 
સત્યવાણી. પ્રગટને ભજી ભજી પાર પામ્યા ઘણા, ગીધ ગુનિકા 
કરપીવૃન્દ કોટી; વ્રજતણી નાર વ્યભિચાર ભાવે તરી, પ્રગટ 
ઉપાસના સોથી મોટી. 

પ્રત્યક્ષની ઉપાસનાથી ગીધ, ગુનિકા આદિ મોક્ષને 
પામી ગયા. તેની ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે ભગવાનના દરેક 
અવતારો પ્રત્યક્ષ છે. તે અવતારોમાં પરોક્ષ ભાવ ક્યારેય ન 
લાવવો એજ શાસ્રનો સાચો સિદ્ધાન્ત છે . (વિષયની દ્રઢતા 
માટે લોયાનું ૧૮મું વચનામૃત વાંચી જવું.) 

પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ આ વિષયમાં વિમુખો તેમજ 

સંપ્રદાયમાં પણ કેટલાક અજ્ઞાની સંતો કહેતો ફરે છે કે - 
ભગવાનના પૂર્વે જે જે અવતાર થયા તે બધા અવતારો પરોક્ષ 
કહેવાય છે અને અત્યારે જે શ્રીહરિનો અવતાર છે તે જ પ્રત્યક્ષ 
છે. જો સમયને અથવા કાળને આધારે ભગવાનમાં પરોક્ષપણું 
અને પ્રત્યક્ષપણું એવી વ્યાખ્યા કરીશું તો શ્રીહરિને પણ ૨૦૦ 
વર્ષ થઇ ગયા છે તો આજે તેને પણ ભગવાનનું પરોક્ષસ્વરૂપ 
માની લેવું પડે. માટે ભગવાનના અવતારોનું પરોક્ષપણું કે 
પ્રત્યક્ષપણું પૃથ્વીપર કયારે અવતાર ધારણ કર્યો છે તેના આધારે 
નથી, પરંતુ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સ્વધામમાં સદાય રહેતું 
ભગવાનનું જે પર સ્વરૂપ છે તે પરોક્ષ અને કોઇ પણ સ્વરૂપે 


૩૬ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


આ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કરે છે ભગવાનનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ 
છે. એ જ સર્વ શાસ્રનો સિદ્ધાન્ત છે. માટે કોઇ સંત જો 
રામકૃષ્ણાદિક અવતારને પરોક્ષ કહેતા હોય તોય પણ એ 
શાસ્રના સિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ છે અને એ સંતની પણ વાત માનવી 
નહીં. માટે કોઇએ પણ રામકૃષ્ણાદિ અવતારોમાં પરોક્ષભાવ 
રાખીને તેમના પ્રત્યે ક્યારેય ગૌણ ભાવ લાવવો નહીં. 


| (૨૦) -: પરમાત્માને અવતાર ધરવાનું પ્રયોજન :- ) 


શ્રીમદૂભગવદ્‌ગીતા અને વચનામૃતમાં કહેલ છે. 
સવા ચવ દિ ધર્મસ્ય ન્તાનિર્ભવત્તિ ભારત ! । 
ઝભ્યુત્થાનમથર્મસ્ય તવત્માનં સૃઞામ્વદમ્‌ ॥ 
પસ્ત્રિળાય સાધૂનાં વિનાશાય ત્ત રુષ્કૃતાપ્‌ । 
થર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુમે યુમે ॥। 
હે ભારત ! જયારે જયારે મે પ્રવર્તાવેલા એકાત્તિક ધર્મની 
ગ્લાનિ થાય છે અને અધર્મની ચઢતી-પ્રબળતા થાય છે, ત્યારે 
ત્યારે હું મારા સ્વરૂપને સર્જ છું - લોકો સમક્ષ મનુષ્યાકારે 
પ્રગટ થાઉ છું. 
અને મારા ભક્ત એવા સાધુજનોના પરિત્રાણ-રક્ષણ માટે 
(ઉદ્ધાર માટે) અને તેમના દ્રોહી-પાપ કર્મ કરનારા અસુરોના 
વિનાશને માટે તથા એકાત્તિક ધર્મની સમ્યક્‌ રીતે સ્થાપના 
કરવા માટે હું યુગે યુગે અવતાર લઉં છું. (ગીતા.અ.૪. શ્લો.૭-૮) 
ગીતાના આ સિદ્ધાન્તને યથાર્થ રાખીને ભગવાન શ્રીહરિ 
વચનામૃતમાં ભગવાનના અવતાર ધારણ કરવાનું વિશેષ 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૩૭ 


પ્રયોજન પણ કહે છે. 

“ભગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વી ઉપર 
અવતાર ધરે છે તે અવતાર ધર્યા વિના પોતાના ધામમાં રહ્યા 
થકા શું કલ્યાણ કરવાને સમર્થ નથી ? અને કલ્યાણ તો ભગવાન 
જેમ ધારે તેમ કરે ત્યારે અવતાર ધર્યાનું શું પ્રયોજન છે ?” આ 
પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીહરિ કહે છે-“ભગવાનને વિષે અતિશે 
પ્રીતિવાળા જે ભક્ત હોય તેની ભક્તિને આધિન થઇને તે 
ભક્તને સુખ દેવાને અર્થે જેવી ભક્તની ઇચ્છા હોય તેવા 
રૂપનું ધારણ કરે છે.”“જેવી એ ભક્તને ઇચ્છા હોય તેવી રીતે 
લાડ લડાવે છે. માટે પોતાના જે પ્રેમી ભક્ત તેના મનોરથ 
પૂરા કરવા, એ જ ભગવાનને અવતાર ધયાનું પ્રયોજન છે.” 
અને તે ભેળું અસંખ્ય જીવોનું કલ્યાણ પણ કરે છે.ને ધર્મનું 
સ્થાપન પણ કરે છે. (વ.કા.૫) 


(૨૧) -: જીવ ક્યારેય પરમાત્મા થતો નથી :- 


કેટલાક સિદ્ધાન્તોમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે જીવાત્મા 
શુભ કર્મો કરીને એક દિવસ જીવ પોતેજ પરમાત્મા થઇ જશે. 
અથવા એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે જીવ સ્વતંત્ર તત્ત્વ 
નથી, પરમાત્મા જ છે પરંતુ અજ્ઞાનને કારણે ભુલી ગયો છે કે 
“હું પરમાત્મા છું' પરંતુ જયારે અજ્ઞાન દૂર થશે ત્યારે હું જ 
પરમાત્મા છું એવો બોધ થશે. આ બ્રહ્મવાદને શ્રીહરિએ 
સ્વીકાર્યો નથી. વચનામૃતમાં શ્રીહરિ કહે છે કે “ભગવાન છે 


૩૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


તે જેવા તો એ એક જ છે અને ભગવાનને ભજી ભજીને ઘણાક 
ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે તો પણ તે ભગવાન જેવા 
તો થતા જ નથી. ને જો એ ભગવાન જેવા જ થાય તો તો 
ભગવાન ઘણાક થાય, ત્યારે તો જગતની સ્થિતિ તે એક જાતની 
જ ન રહે. કેમ જે, એક ભગવાન કહેશે હું જગતની ઉત્પત્તિ 
કરીશ, ને બીજો કહેશે હું જગતનો પ્રલય કરીશ, અને વળી 
એક ભગવાન કહેશે હું વરસાદ કરીશ, ને બીજો કહેશે હું 
નહિ કરું. ને એક કહેશે હું માણસના ધર્મ પશુમાં કરીશ, ને 
બીજો કહેશે હું પશુના ધર્મ માણસમાં કરીશ. એવી રીતે સ્થિતિ 
ન રહે. અને આ તો જુઓને ! જગતમાં કેવી રીતે બરોબર 
અદલ પ્રમાણે સર્વ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તલભાર પણ ફેર 
પડતો નથી. માટે સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તાવનારા તે સર્વના સ્વામી 
એક જ ભગવાન છે તથા ભગવાન સંગાથે બીજાને દાવ બંધાય 
એમ પણ જણાતું નથી. માટે ભગવાન તે એક જ છે પણ બીજો 
એ જેવો થતો નથી.” (વ.ગ.અં.૩૯) 


આ સંપ્રદાયમાં પાંચ ભેદ અનાદિ છે એવો સ્વીકાર 
કરીને તત્ત્વત્રયનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, પરંતુ તે પાંચ ભેદને 
પાંચ તત્ત્વનારૂપમાં સ્વીકારવું, એવો અર્થ નથી. સંપ્રદાયના 
સિદ્ધાન્તમાં તત્ત્વત્રયનો જ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. 


જ 


પાંચ ભેદની વિગત આ પ્રમાણે છે. મધ્યના ૩૧મા 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૩૯ 


વચનામૃતમાં કહે છે. શુકમુતિએ પૂછ્યું જે, “પુરુષોત્તમ વાસુદેવ 
છે તે પુરુષરૂપે કરીને અનેક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલયના 
કર્તા છે માટે પુરુષરૂપે કરીને જ બહુધા શાસ્રમાં પુરુષોત્તમને 
કહ્યા છે, ત્યારે પુરુષમાં ને વાસુદેવમાં કેટલો ભેદ છે ?”” ત્યારે 
શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા, “જેમ આ જીવને વિષે ને વૈરાજપુરુષ 
ઇશ્વરને વિષે ભેદ છે , અને વળી જેમ ઇશ્વરને વિષે ને પુરુષને 
વિષે ભેદ છે તેમ પુરુષ ને પુરુષોત્તમ એવા જે વાસુદેવ 
ભગવાન તેને વિષે એવો ઘણો ભેદ છે.ને પુરુષોત્તમવાસુદેવ 
તો સર્વના સ્વામી છે. અને એવા અક્ષરાત્મક પુરુષ બ્રહ્મરૂપ 
ઘણાક છે, તે જે તે વાસુદેવના ચરણારવિંદની ઉપાસના કરે છે 
ને સ્તુતિ કરે છે. એવી રીતે પુરુષોત્તમ, પુરુષ, ઇશ્વર, જીવ 
અને માયા એ પાંચ ભેદ અનાદિ છે.” 

પાંચ અનાદિભેદનો ક્રમ અને ભિન્ન ભિન્ન નામોનો ઉલ્લેખ 
જોવા મળે છે પરંતુ સર્વેનો એકાર્થ છે. જેમ કે પ્રથમનું સાતમું, 
મધ્યનું ૩૧મું. 

(૧) પુરુષોત્તમ ભગવાન, (૨) અક્ષરબ્રહ્મ, (૩) માયા, 
(૪) ઈશ્વર અને (પ) જીવ. 

(૧) પુરુષોત્તમ વાસુદેવા (૨) અક્ષરાત્મક બ્રહ્મરૂપ પુરુષ 
(૩) ઇશ્વર (૪) જીવ (પ) માયા. 

(૧) પુરુષોત્તમ, (૨) પુરુષ, (૩) ઈશ્વર, (૪) જીવ અને 
(૫) માયા એ પાંચ ભેદ અનાદિ છે.” 

શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવનમાં આ પ્રમાણે ક્રમ બતાવ્યો છે. 
(૧) જીવ, (૨) ઈશ્વર, (૩) માયા (૪) બ્રહ્મ અને (પ) પરબ્રહ્મ 


૪૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


પરસ્ય બ્રણાળક્ષાઈ વિતિત્લામિ પૃથવ્ક પૃથજૂ ।। 
હે મહામુનિ ! તમને જે હું પ્રશ્નો કરું. તેનો યથાર્થ 
ઉત્તર આપજો. જીવનું સ્વરૂપ શું છે ? ઇશ્વરનું સ્વરૂપ શું છે ? 
તેમજ માયાનું સ્વરૂપ શું છે ? બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અને પરબ્રહ્મનું 
સ્વરૂપ શું છે ? આ સર્વેનાં પૃથક્‌ પૃથક્‌ લક્ષણો જાણવાની મારા 
અંતરમાં ઇચ્છા વર્તે છે. તો તમે તેનાં લક્ષણો મને જણાવો. 
(સ.પ્ર.પ્ર.અ.૫૧) 


(૧) જીવ, (૨) ઈશ્વર, (૩) માયા, (૪) બ્રહ્મ અને (પ) પરબ્રહ્મ 
આ પાંચ ભેદ તત્ત્વત્રયમાં અંતરગત થાય છે. 


ભગવદ્‌પાદ શ્રીરામાનુજાચાર્યે શ્રીભાષ્યમાં વેદોમાં પ્રતિત 
થતી ભેદ શ્રુતિ, અભેદ શ્રુતિ અને સમન્વય શ્રુતિ આ ત્રણે 
શ્વરુતિઓનો સમન્વય કરીને તત્ત્વનિર્ણય કર્યો છે એજ 
તત્ત્વનિર્ણયનો ઉપદેશ શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ શ્રીહરિને આપ્યો છે. 

શ્રીરામાનુજાચાર્ય દ્વારા શ્રીભાષ્યના સમન્વય અધ્યાયમાં 
પ્રતિપાદિત તત્ત્વનિર્ણયને સ્વયં શ્રીહરિએ પોતાના સિદ્ધાન્તના 
રૂપમાં સ્વીકાર કર્યો છે. 

ઝૌસ્દ્રવસમ્ત્રરાવપ્રસિદ્ધઃ માયા ગીવ ્ેશ્વસે ત્રછા 
પરત્રહોતિ' પસતત્ત્વમેસ્ડપ્યત્ર સંસૃત્તિતઃ । ૬ ત્ત તત્વપગ્ઞવ 
તત્ત્વત્રયાન્ત્મતમેવ જળાલ્ેસ્ઇસકપવાથ્યત્તર્મતેવ મૌતમોત્ત્ળ 
પોડજશપયર્થા: 


ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધ - જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૪૧ 


પરબ્રહ્મ આ પાંચ ભેદ અનાદિ છે એવી રીતે જે સ્વીકારવામાં 
આવે છે તે પાંચભેદ તત્ત્વત્રયમાં અંતર્ગત છે . જેવી રીતે ગૌતમ 
ઉ 


મુનિ દ્વારા પ્રતિપાદિત સોળ પદાર્થોને કણાદ ત્રકષિએ સાત 
પદાર્થોમાં અંતર્ગત કર્યા છે. 


(૨) “તત્ર ગીવા રેવાર્ત્િતુવિધમૂતરાશયઃ જથ્યત્તે । 
પાંચ અનાદિ ભેદ તત્ત્વોમાં જે જીવ તત્ત્વ છે તે દેવ,મનુષ્યાદિ 
ચાર પ્રકારના છે. તેમાં બદ્ધજીવ અને મુક્તજીવ એમ બે 
પ્રકારના છે. બદ્ધજીવો છે તે સંસારમાં રહે છે અને મુક્તજીવો 
છે તે સંસારથકી મુક્ત થઇને ભગવાનના ધામમાં રહે છે. 
તેવો કેવી રીતે મુક્ત થયા અને કેવી રીતે રહે છે તે કહે છે - 

શાસ્રત્રોર્તિરુપાયવિજ્ઞેષેર્ઞસિતેન ભમવબ્સાર્નાત્યન્ત- 
સિવૃત્તસંસાસઃ સંવ્ોત્તરદિતિભમવલ્નુભવેન સિર્તિશયાનન્રા: 
સ્થિતાઃ । 

મુક્તજીવો છે તે શાસ્ત્રોમાં કહેલ ઉપાયોથી પ્રસન્ન થયેલા 
ભગવાનની કૃપાથી સંસારથકી નિવૃત્તિ પામીને સંકોચ રહિત 
ભગવાનના આનંદનો મહાન અનુભવ કરતા થકા રહેલા છે. 


૪૨ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


“'સ્રછાળ્કેશ્રર્યાર્પ્રિસિમત્તશ્ષ ્ફશ્વર ઇતિ પસ્મિષ્યત્તે ।'' 

સત્સંગિજીવનમાં લક્ષણ કહે છે. 
સેઇ્ત્રવે વિરાજે વ્યાપ્યોત્પત્તિસ્થિતિક્ષયાન્‌ । 
જસત્તિ તમતાં યસ્તુ સર્વજ્તો સેય ફશ્વર: ॥ 
ઇશ્વર છે તે વિરાટ, સૃત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત આ ત્રણ 

શરીરમાં અન્વયપણે ઉપાસનાના બળે પ્રાપ્ત થયેલી સામર્થીથી 
જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયરૂપ કર્મને કરે છે, અને 
તે સર્વજ્ઞ છે. એવા પુરુષને ઇશ્વર જાણવા. (સ.પ્ર.અ.૫૧.શ્લો.૨૯) 
તેમજ શાસ્તમાં કહે છે - 

ફશ્વરત્વં નામ ર્સ્ળ્યમયવ્તશાન્તર્મતત્વે સત્ત ત્તેતનત્વં 
પ્રજૂત્તિતયતિસટ્સૂત્રાત્તા ઞવ્યાજ્તશસર્ત્વે સત્ત 
મછાવજારળાત્તર્મતત્તેતનત્વં 1 ઞીવબ્રજણાડક્ષરપુસ્ઈમત્તત્વેસતિ 
સિવામ્યત્તેતનત્વારીનીશ્રવસ્તક્ષળાતિ જ્ેયાનિ । 

ઈશ્વરનું લક્ષણ કહે છે - હિરણ્યમય કોશમાં રહે છતે 
ચૈતન્યપણું , પ્રકૃતિમાં લય પામનાર વિરાટ સૃત્રાત્માને અવ્યાકૃત 
એ ત્રણ શરીરના શરીરિ હોવા છતાં મહાકારણમાં રહેનાર 
ચૈતન્યપણું અને જીવ, બ્રહ્મ, અક્ષર અને મુક્ત એ સર્વેથી 
ભિન્ન સતે નિયમમાં કરવા યોગ્ય ચૈતન્યપણું, એ આદિક 
ઈશ્વરનાં લક્ષણો જાણવાં. આ પ્રમાણે એશ્ચર્યવાન આધિકારિક 
દેવો તે ઈશ્વર કહેલા છે. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૪૩ 


''ત્રિમુળાત્તા ત્તમઃ જૃષ્ળશરિિસિઇતવ્ીયયો: । 
ઝીવસ્ય ત્તાઈ મમતણિતુર્માયાવમમ્યતામ્‌' 
માયા છે તે ત્રિગુણાત્મિકા છે. ને અંધકારરૂપ છે ને શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનની શક્તિ છે અને આ જીવને દેહ તથા દેહના જે 
સંબંધી તેમને વિષે અહં મમત્વની કરાવનારી છે એમ માયાને 
જાણવી.પરબ્રહ્મનું શરીર છે. ભગવાન તેના શરીરિ છે. 
સત્સંગિજીવનમાં કહે છે. 
“ઝ્ત્મક્ષેત્રં ત્ર ગીવાનાપનારિક્ષરઝ્ઝડાત્મિવ । 
તમોમયી દરે: શસ્ઇિઃ વર્યવારળરૂષિળી ॥'' 


6 ડડ ન) 


“ટૃંશ્રસ્વર્નારિસિન્દ્રાત્‌ સાનસંવ્તેત્રામાવાત્‌ બ્રહેવ વે 
સિત્યસિસ્ ષમન્ઘા:' ૬ુત્તિસત્યા ઞઝસ્પૃણસંસાર: સત્તો 
સિત્યજેર્ર્ય વર્વાળા: ઝનત્તમરુટવિષ્વવસેનાય્ય: । 

અક્ષરાત્મક બ્રહ્મરૂપ પુરુષ અથવા બ્રહ્મ - પરમાત્માની 
જેમ અનાદિ સિદ્ધ, જ્ઞાનસંકોચ રહિત, પરબ્રહ્મની જેમ સદાય 
નિર્દોષ, જેઓને ક્યારેય સંસારનો સ્પર્શ થયો નથી, સદાય 
પરમાત્માની સેવામાં રહેલા અનંત,ગરુડ, વિષ્વક્સેન, 


૪૪ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


અક્ષરધામ આદિ નિત્ય બ્રહ્મ શબ્દથી કહેલા છે. 
શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન પ્ર, પ્ર, અ.૫૧માં લક્ષણ કહે છે- 
સત્યં જાનમનત્તં ત્ત પૂર્ણ ત્તાસ્્રળ્ડમક્ષરમ્‌ । 
ઘામ ચદ્દાસરેવસ્ય મૂર્ત ત્તાપૂર્તમુસ્યતે ॥। 
શુદ્ર સિત્યં ત્તાવિજારિ માયારીના પ્રજાશવજમ્‌ । 
તય્વ્રજોત્તિ વિઝાની રિ સર્વાઘારતયા પત્‌ ॥ 
બ્રહ્મનું સ્વરૂપ :- હે વર્ણીરાજ ! બ્રહ્મ છે તે સત્ય સ્વરૂપ 
છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ અર્થાત્‌ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, અનંત સ્વરૂપ છે, 
પૂર્ણ સ્વરૂપ અથાત્‌ સર્વવ્યાપક છે, અખંડ, અવિનાશી છે, 
અક્ષર છે. આવું જે બ્રહ્મ તે ભગવાન વાસુદેવનું ધામ છે. 
અમૂર્ત સ્વરૂપે ભગવાનને અને મુક્તોને ધારી રહેલું છે અને 
મૂર્તિમાન સ્વરૂપે અખંડ ભગવાનની સેવામાં હાજર રહે છે. તે 
શુદ્ધ સ્વરૂપ, નિત્યસ્વરૂપ અને અવિકારી છે. અને માયા આદિ 
સર્વને પ્રકાશક કરનારું છે. તે સર્વે બ્રહ્માંડોનો આધાર છે. આ 
પ્રમાણે બ્રહ્મનાં લક્ષણો છે. તે તમે જાણો . 


રી પ ) -ઃ પરબ્રહ્મ કે 


તારયળો વાસુરેવ: સ્વતત્ત્રઃ સ્વપ્રજાશવજ: 1.... 
મમક્ષમ્વ: સ્વોઞઝસા ત્ર તાનિ રર્શયતેડપષિ સઃ ॥ 
જેને વાસુદેવ, નારાયણ, પરમાત્મા, પરમપુરુષ, 
પરમેશ્વર, પુરુષોત્તમ, ભગવાન્‌, સ્વામિનારાયણ, શ્રીહરિ, 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૪૫ 


સહજાનંદ, નારાયણમુનિ, નીલકંઠવર્ણી, અવતારકંદ, 
અવતારનઞિદાન, પરબ્રહ્મ આદિક અનેક નામોથી કહેલા છે. તે 
મુમુક્ષુજીવાત્માઓને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. ભજન સ્મરણ 
કરવા યોગ્ય છે. 

“શ્ર ન્ટ્તિદિસ્ળ્યમર્ભારિભેર્‌ ્ફેક્ષતિજમાધિજ્ર્ળ- 
વાર્યાધિવરળાય્ પરત્રહાશન્સ્તિસ્ય પરમાત્મન: સંસૃત્રિત:'' 
ફક્ષતિજ્માધિજ્સ્ળે દિ ત્રીવઘનાત્પરાત્પર: પુર્શિય: પુરુષ 
[ર્વ્યો રેવ છો નારાયળ ઈવ, ન તુ રિરળ્યમર્બ રૃત્તિ સ્થાપિતમ્‌। 
ઝત્વિસર્મિત્તિપ્રાપ્વં પરંવ્રછવ ત રિસ્ળ્યમર્ભ ઇૃત્તિ ત્ત 
તતરયાધિવજરળે । ગતો રદિર્ળ્યમર્ભાયીશ્રરભેરઃ પરબ્રણાળઃ 
પરમાત્મનઃ પરમેશ્વરસ્ય નાસયળસ્ય સિન્દ્રઃ ।'' ( બ્રહામીમાંસા )» 

બ્રહ્મસૂત્રમાં ઇશ્વર શબ્દ વાચ્ય હિરણ્યગરભથી ભિન્ન 
ઈક્ષતિ, કર્મ, કાયધિકરણોમાં પરબ્રહ્મ શબ્દ વાચ્ય પરમાત્મા 
કહ્યા છે. ઈક્ષતિ-કર્માધિકરણમાં જીવાત્માથી પર એક પુરુષ 
જે દિવ્ય દેવ નારાયણ જ છે. હિરણ્યગભ નથી. 
અર્ચિરાદિગતિથી પ્રાપ્ય પરંબ્રહ્મ જ છે, હિરણ્યગર્ભ નથી એવું 
કાર્યાધિકરણમાં કહ્યું છે. તેથી હિરણ્યગર્ભથી ભિન્ન પરબ્રહ્મ 
પરમાત્મા પરમેશ્વર નારાયણ છે એવું સિદ્ધ થાય છે. 

આ પ્રમાણે જીવ, ઈશ્વર અને બ્રહ્મ આ ત્રણે જીવ તત્ત્વમાં 
અંતર્ગત છે. ત્યારપછી માયા તત્ત્વ અને પરબ્રહ્મ તત્્ત એમ 
મળીને અંતે ત્રણ તત્ત્વો જ રહ્યાં. આ સંપ્રદાયનો જે સિદ્ધાન્ત 
છે તે વિશિષ્ટાઠ્ેત છે, તે સિદ્ધાન્તાનુસાર તત્ત્વત્રયનો સ્વીકાર 
કરવામાં આવ્યો છે. 


૪૬ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


(૨૩) -ઃ વિમુખો દ્વારા ફેલાવાતો અશાસ્્રીય 


ભ્રામિક સિદ્ધાન્ત :- 


આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મુખ્ય સિદ્ધાન્તથી અને 
પરંપરાની વ્યવસ્થાથી જૂદા પડેલા કેટલાક કહેવાતા અને સ્વયંને 
મહાવિદ્દાન્‌ માનનારા તથાકથિત સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના 
નામે કહેવાતા પ્રસિદ્ધ સંતો અને હરિભક્તો સિદ્ધાન્તના 
વિષયમાં સંપ્રદાયમાં અસત્ય અને ભ્રમ ફેલાવેલાં જલ્પે છે - કે 
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો “વિશિષ્ટાદ્દેત મત” - પ્રાચીન 
આચાર્યો અને શ્રીરામાનુજાચાર્ય દ્વારા પ્રવર્તીત વિશિષ્ટાદ્વેત 
મતથી બિલકુલ જુદો છે અને સ્વતંત્ર છે. તેઓ આ સિદ્ધાન્તને 
“નૃવ્યવિશિષ્ટાદ્રેત મત” અથવા “અક્ષરપુરુષોત્તમ દર્શન” 
જેવાં જુદાં જુદાં નામો આપીને સ્વતંત્ર અને નવા સિદ્ધાન્તરૂપે 
માનવાની ભૂલ કરે છે. આવી માન્યતા બિલકુલ આ ઉદ્ધવ 
સંપ્રદાયના મતથી વિરુદ્ધ છે અને અશાસ્રીય, અબદ્ધ તેમજ 
કપોલકલ્પિત છે. શ્રીહરિએ સ્વયં જયારે કહ્યું છે કે “અમારો મત 
વિશિષ્ટાદ્દેત' છે, તો પછી શ્રીહરેના વચન વિરુદ્ધ વાત કરવી 
એ મૂર્ખતાપૂર્ણ છે. વિમુખોનું કહેવું છે કે શ્રીરામાનુજ સંપ્રદાયમાં 
ત્રણ તત્ત્વો સ્વીકારવામાં આવ્યાં છે જયારે સ્વામિનારાયણ 
સંપ્રદાયમાં પાંચ તત્ત્વો સ્વીકારવામાં આવ્યાં છે. આવી સમજ્યા 
વિનાની વાતો કરીને સિદ્ધાન્તની બાબતમાં ભ્રમ ફેલાવે છે. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૪૭ 


શ્રીહરિએ શિક્ષાપત્રીમાં તત્ત્વત્રયનો સ્વીકાર કરીને 
શ્રીરામાનુજ મતને સ્વમત તરીકે સ્વીકાર્યો છે. શ્રીહરિના આ 
સાચા સિદ્ધાન્તને વિમુખો સારી રીતે જાણે છે કે પરંતુ કોઇ 
પરિસ્થિતિને કારણે મૂળ સંપ્રદાયથી જુદા થયા ત્યારથી પોતાનો 
ચોકો મૂળ સંપ્રદાયથી જુદો માને છે તો આપણી સંસ્થાનો મત 
પણ મૂળ સંપ્રદાયથી જુદો હોવો જોઇએ; એ ન્યાયે સંપ્રદાયના 
સિદ્ધાન્તમાં ફેરફાર કરીને નવું નામ આપ્યું છે. સંપ્રદાયનાં 
એક પણ શાસ્ત્રમાં “નવ્યવિશિષ્ટાદ્દરેત મત'' અથવા 
“અક્ષરપુરુષોત્તમ દર્શન' આવા શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો 
હોય એવું ક્યાંય જોવા મળતું નથી. તેથી આવા ભ્રામિક 
સિદ્ધાન્તોને સ્વીકારવા નહીં. 


સિ (૨૪) -ઃ યુગલ ઉપાસના દ- 


આ સંપ્રદાયમાં પરમવેદિક સિદ્ધાન્ત છે. 
“શ્રીવિષ્ળ્સ્વ પ્રાપ્યતતયા પ્રાપવતતયા ત્ત ગ્ડ્ઞી જૂુર્વસ્તિ ન તુ 
સેવતાત્તરમ્‌'' | આ સંપ્રદાયમાં દ્રયમંત્રાનુસાર પ્રાપ્યરૂપમાં 
મિથુન (યુગલ) રૂપ “લક્ષ્મીજી અને નારાયણ'ની ઉપાસના થાય 
છે. યદ્યપિ સ્વયં લક્ષ્મીજી પણ નારાયણની સેવામાં સદાય રહે 
છે. પણ આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આ લોકમાં ભક્તો નારાયણની 
સાથે લક્ષ્મીજીની સેવા કરે છે, તેવીજ રીતે પરલોક (અક્ષરધામ) 
માં મુક્તો ભગવાન નારાયણની સાથે લક્ષ્મીજીની પણ સેવા 


૪૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


કરે છે. તેથી આ સંપ્રદાયમાં યુગલ ઉપાસના અથવા મિથુનાયન 
કહેવાય છે. “લક્ષ્મીજી અને નારાયણ' “રાધા અને કૃષ્ણ' “સીતા 


ન 


અને રામ' “શ્રી અને નારાયણ' ની સાથે ઉપાસના કરવામાં આવે 
છે. એજ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની પરંપરા છે. 

ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના બધા મંદિરોમાં લક્ષ્મીનારાયણ , 
ગોપીનાથ, રાધારમણ આદિ લક્ષ્મીજી સહિત ભગવાનના 
સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. 

પ્રશ્ન :- સ્વામિનારાયણ મંદિરોમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ, 
ઘનશ્યામ મહારાજ, સહજાનંદ સ્વામી આદિ એક સ્વરૂપની 
પૂજા-અચના કરવામાં પણ આવે છે ત્યારે યુગલ ઉપાસના ન 
થતાં તો “એકાયન ઉપાસના' થાય છે. તેનું શું સમજવું ? 

સમાધાન :- આ સંપ્રદાયનાં બધાં શાસ્ત્રોમાં યુગલ 
ઉપાસનાનું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે. ભગવાનના નામની જે ભક્તો 
કંઠમાં કંઠી ધારણ કરે છે તે પણ બે શેરવાળી છે. અર્થાત્‌ એક 
લક્ષ્મીજીનું પ્રતીક છે અને એક નારાયણનું પ્રતીક છે. ભાલમાં 
ઉર્ધ્વપુન્ડ તિલક કરવામાં આવે છે તે પણ બે છે. તિલક એ 
નારાયણના પાદાર્વિદનું પ્રતીક છે અને ચાંદલો એ લક્ષ્મીજીનું 
પ્રતીક છે. જ્યાં એક હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ, 
સહજાનંદ સ્વામી આદિ સ્વરૂપોનું પૂજન કરવામાં આવે છે 
ત્યાં પણ યુગલ ઉપાસના જ થાય છે. શાસ્્રોમાં ભગવાનના 
અવતારોની વાત કરવામાં આવી છે કે ભગવાન જીવોના 
કલ્યાણ અર્થે આ પૃથ્વીપર ક્યારેક રાજારૂપે હોય ત્યારે 
પ્રત્યક્ષરૂપે સદા લક્ષ્મીજી હોય પરંતુ જ્યારે સાધુરૂપે અવતાર 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૪૯ 


ધારણ કરે ત્યારે પ્રત્યક્ષરૂપે સાથે ન રહેતાં વૃક્ષસ્થળમાં રહે છે 

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આ સમયે ભગવાન 
શ્રીસ્વામિનારાયણ સાધુરૂપે આ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ 
કર્યો હતો તેથી પ્રત્યક્ષરૂપમાં લક્ષ્મીજી સાથે ન હોતાં ભગવાનના 
હૃદયમાં સદાય વિરાજમાન છે. શ્રીહરિએ સ્વલિખિત 
શિક્ષાપત્રીમાં કહે છે. - 

“તાને યસ્ય સ્થિતા સા શ્રીશ્ષ યસ્યાસ્તિ વક્ષસિ । 
વૃન્નાવનવિણારં તં શ્રીજીષ્ળં છિ ત્રિન્તયે ॥'' 

જેના ડાબા પડખામાં રાધિકાજી રહ્યાં છે, અને જેના 
વક્ષઃસ્થળને વિષે લક્ષ્મીજી રહ્યાં છે, અને વૃન્દાવનમાં વિહાર 
કરનારા એવા શ્રીકૃષ્ણનું હું હૃદયમાં ધ્યાન કરું છું (શિક્ષાપત્રી) 

“શ્રી' અથતિ લક્ષ્મીજી ભગવાનના વક્ષસ્થલ (હૃદય)માં 
નિત્ય રહે છે. જ્યારે સંતો-ભક્તો હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ 
મહારાજ, સહજાનંદ સ્વામી આદિ દિવ્યવિગ્રહનું પૂજન કરે 
છે ત્યારે ભગવાનના હૃદયકમળમાં વિરાજમાન લક્ષ્મીજીનું પણ 
પૂજન સાથે થઇ જાય છે. તેથી યુગલ ઉપાસના અથવા 
મિથુનાયન ઉપાસના સહજ થઇ જાય છે. 

મધ્વ-વલ્લભાદિક વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આ 
લોકમાં ભક્તો વિશેષરૂપથી કેવળ ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા-અર્ચના- 
ઉપાસના કરે છે અને ભગવાનના ધામમાં પણ મુક્તો નારાયણની 
સેવા કરે છે. અર્થાત્‌ મુક્તો લક્ષ્મીની સેવા નથી કરતા, તે સમયે 
સ્વયં લક્ષ્મીજી પણ મુક્તોની સાથે ભગવાનની સેવા કરે છે. એવી 
રીતે કેવળ એકાયન ભગવાનની સેવા- ઉપાસના કરવાથી આ 


૫૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તમાં “એકાયન' ઉપાસના કહેવાય છે. 
મત વિજ્િણક્વેતં મે । 
અમારો મત વિશિષ્ટાકેત છે 


(૨૫) -: વિશિષ્ટાદ્દેત સિદ્ધાન્ત :-) 
શિક્ષાપત્રીમાં શ્રીહરિએ “મતં વિજ્િણદ્વેત મે ' એમ જેનો 


મત સ્વમત તરીકે સ્વીકાર્યો છે અને “ '' એમ 
જેનાં રચેલાં શ્રીભાષ્ય ,ગીતાભાષ્યને પોતાના અધ્યાત્મ 
શાસ્રતરીકે સ્વીકાર્યા છે.અને વર.૧૮ જેમને પોતાના 
પ્રાચાર્યતરીકે સ્વીકાર્યા છે એવા શ્રીરામાનુજાચાર્યે પ્રતિપાદેલ 
તત્ત્વજ્ઞાન અનુયાયિઓએ સ્વીકારવાનું છે. આ તત્ત્વજ્ઞાન 
ભગવાન શ્રીનારાયણ દ્વારા ઉપદિષ્ટ, શ્રીલક્ષ્મી દ્વારા પ્રવર્તિત 
તથા શ્રીનાથમુનિ, શ્રીરામાનુજાચાર્ય, શ્રીરામાનંદ સ્વામી આદિ 
આચાર્યો દ્વારા સંવર્ધિત છે. આ વિશિષ્ટાદ્ેતમતને ભગવાન 
શ્રીસ્વામિનારાયણે પોતાના સિદ્ધાન્તના રૂપમાં સ્વીકારતા 
સ્વલિખિત શિક્ષાપત્રીમાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. 
વચનામૃતમાં પોતાની રુચિ સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે.- 
રામાનુજ સ્વામીએ જેવી રીતે ક્ષર અક્ષર થકી પર જે પુરુષોત્તમ 
ભગવાન તેનું નિરુપણ કર્યું છે, તે પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિષે 
અમારે ભક્તિ છે. તથા શુક્જીના જેવો તથા જડભરતના જેવો 
તો અમારે વૈરાગ્ય છે ને આત્મનિષ્ઠા છે, એવી રીતે અમારો 
અભિપ્રાય તથા રુચિ છે. (વચ. લોયા ૧૪) આ પ્રમાણે ઉપાસ્ય 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૫૧ 


દેવની સ્પષ્ટતા બતાવી છે. 

“તત વિશિણક્વતં મે'' ઞહ્ેતમ્‌ ત્રિયસ્રિણીશ્રરાત્મજં 
તત્ત્વત્રયમમિમતં શ્રીદરે: ઞમર્વ્રહ્ાળો: શસરાત્મમાવશ્ષ । 
આ પ્રમાણે ચિત્‌ અચિત્‌ વિશેષણોથી યુક્ત વિશિષ્ટ ઈશ્વરની 
એકતા સ્થાપિત થાય છે. તેથી આ મતને વિશિષ્ટાટ્વેત કહેવાય છે. 


(૨૬) વિશિષ્ટાદ્દેત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ 


અને સંક્ષિપ્માં અર્થ 


''દૂયૉર્ભાવઃ દતા । દ્િતેવ દ્ેતમ્‌ । ન વિદાતે હેત ચસ્તિન્‌ તય્જેતમ્‌ 
ટૃતતિ । સગઝાતીયક્વેતાભાવવર્ત્યિર્થઃ । વિશિષ ત્ત ( ત્તિયત્રિટ્‌- 
ત્તેતનાત્તિતન વિશિઇ) તચ્જતં ત્ર વિજિણકતમિત્તિ ।'' 

દ્યૉર્ભાવ દ્વિતા - બે નો ભાવ તેને દ્વિતા કહેવાય . 'દ્વિતેવ 
ટ્તતમ' દતા હોય તેને ઠ્વેત (હ્વેત એટલે બે) કહેવાય ત ક્વૈતમ્‌ 
ડત ઞદ્દેતમ્‌' બે ન હોય તેને અહ્દેત કહેવાય અર્થાત્‌ એક 
કહેવાય. માટે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એક જ છે એવો અર્થ થયો. 
એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ' ઝ્ઠ્ઠેલમ્‌' તો છે, પરંતુ વિશિષ્ટ અહ્દેત 
છે. અર્થાત્‌ ચિદ્‌ (જીવાત્મા) અને અચિદ (જડ અર્થાત્‌ 
પ્રકૃતિ,જગત્‌, ભગવાનની શક્તિ આદિ શબ્દોથી પ્રસિદ્ધ છે) 
આ બે તત્ત્વથી પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વિશિષ્ટ છે, અથાત્‌ તે 
પરમાત્માનાં વિશેષણો છે અને પરમાત્મા તેના વિશેષ્ય છે. 
ચિદ અચિદ્‌ શરીર છે અને પરમાત્મા તેના શરીરિ છે અથત્‌ 
પરમાત્મા આ બશ્નેના આત્મા છે. ચિદ્‌ અચિદ્‌ આધેય છે અને 


પર ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


પરમાત્મા તેના આધાર છે. આવા અનેક વિધ ભાવોથી આ બશે 
તત્ત્વોથી પરમાત્મા વિશિષ્ટ છે, તેથી ચિદ્દ અચિદ્‌ વિશિષ્ટ 
અઠ્ટેતરૂપ પરબ્રહ્મ તત્ત્વને સ્વીકારવું તેને વિશિષ્ટાદેત મતવાદી 
કહેવાય. આ વિશિષ્ટાદ્રેત મતમાં જીવ જગત્‌ અને પરમાત્મા 
આ ત્રણ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે 
વિશિષ્ટાકેતમતના આધાર પર ભક્તિ માગમાં શ્રીહરિએ 
શ્રીરામાનુજાચાર્યના સિદ્ધાન્ત અનુસારે દાસભાવથી ભગવાન 
વિષ્ણુની ભક્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે. 


હ -: વેષ્ણવી દીક્ષાના બે મંત્રો જે) 


ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં મુમુક્ષુઓને આપવામાં આવતા 
સામાન્યમંત્ર અને મહામંત્ર 
આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના આધ્ય સ્થાપક શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ 
સૌ પ્રથમ ધર્મદેવને આ મંત્રોનો ઉપેદશ આપીને વૈષ્ણવી દીક્ષા 
આપી હતી. ત્યારથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. 


જે 


શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવનના પ્રથમ પ્રકરણમાં કહે છે. 


ઝણક્ષસ જખ્ળમત્રો તસ્મે સોડષિ મમક્ષવે । 
ઝપારિજન્મુનિર્સત્તા તુતસીજાઉ્ે સરતો ॥ ૪॥ 
શ્રીજષ્ળેત્તિ ત્વમારિક્ર મતિર્મટ્રયમન્તત: । 
મનુરદા કૃતિ ખ્ોત્ત્તે વૈષ્ળવત્વવિધાપજ: ॥ ૫॥ 
ત્રણાઇમારિ ત્ત પર્‌ રત્તં જાષ્ળેત્તિ તત્પર । 


સોડસ્મીત્યુત્તતે દ્વિતીયોડપિ મનુરિણિષત્તપ્રર: ।॥ ૬॥ 
ઝારા: શરળમત્તોડ્ત્ર સામાન્ય દૃત્તિ જતિતઃ । 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૫૩ 


જદ્તીયસ્તુ મછામત્રો વિજ્ઞેષ કૃતિ વિસ્દ્ધિ ભો: ॥ ૭1 

ત્યારપછી ધર્મદેવ પોતાનાં પત્ની ભક્તિદેવીની સાથે 
સવભાવે રામાનંદ સ્વામીનું શરણું સ્વીકારી તેમના થકી 
ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અને રામાનંદ સ્વામીએ પણ 
ધર્મદેવને સાચા મુમુક્ષુ જાણી તુલસીના કાષ્ઠની બેવડી કંઠી 
ધારણ કરાવી તેમને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના બે અષ્ટાક્ષર મંત્રનો 
ઉપદેશ કર્યો. તેમાં પહેલા મંત્રમાં પ્રથમ “શ્રીકૃષ્ણ' અને પછી 
“ત્વમ્‌' પદ અને પછી “ગતિઃ' પદ અને છેલ્લે “મમ' એ રીતના 
બે મકારવાળું પદ જેમાં આવેલું છે એવા વૈષ્ણવધર્મની સિધ્ધિ 
કરાવનાર એવા પ્રથમ અષ્ટક્ષર મંત્રનો ઉપદેશ કર્યો. અને 
ત્યારપછી બીજો અષ્ટાક્ષરમંત્ર કે જેને વિષે “બ્રહ્મારહં' એ પદ 
પ્રથમ છે અને તે પછી “દા' પદ જેના છેડે છે એવું “શ્રીકૃષ્ણ' 
પદ આવે છે તે પછી “સો અસ્મિ' એવું પદ જેના અંતભાગમાં 
આવેલું છે એવા આ સમગ્ર મનોરથોને પૂર્ણ કરનાર આવા 
બીજા મહામંત્રનો પણ ધર્મદેવને રામાનંદ સ્વામીએ ઉપદેશ 
કર્યો. તેમાં પ્રથમ મંત્ર છે તે શરણાગતિમંત્ર છે અને તે સામાન્ય 
દીક્ષા માટે છે. અને બીજો મંત્ર છે તે મહામંત્ર કહેવાય છે અને 
તે મહાદીક્ષાના અધિકારી મુમુક્ષુઓને ઉપદેશ આપવા માટેનો 
મંત્ર છે. 

આ પ્રમાણે શ્રીરામાનંદ સ્વામી પોતાના ઇષ્ટદેવ 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અને ગુરુ શ્રીરામાનુજાચાર્યની આજ્ઞાથી શરણે 
આવેલા મુમુક્ષુને વૈદિક બે મંત્રો આપવાની પરંપરા શરૂ કરી. 
આજે પણ આ પરંપરા ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં ચાલી આવે છે. 


૫૪ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


ભગવદ્‌ પ્રાપ્તિનું સર્વોત્તમ સાધન 


(ર ૮) -: શરણાગતિ જે. 


યદ્યપિ વચનામૃતગ્રન્થોદિત મોક્ષનાં મુખ્ય ચાર સાધન 
છે. પરંતુ સંપ્રદાયમાં ભક્તિ - શરણાગતિનું સર્વોત્તમ સાધન 
સ્વીકાર્યું છે. 

(૧) ધર્મ - ફળ સંબન્ધ કર્તૃસંબન્ધનો પરિત્યાગ કરીને 
“પરમાત્માનું જ આરાધન છે' એવી બુદ્ધિથી કરાતો, મુમુક્ષુના 
અધિકારવાળો, સ્વવણશ્રમાનુબન્ધિ યજ્ઞ, દાન, તપાદિરૂપ 
ધર્મ જાણવો. 

(૨) જ્ઞાન - જ્ઞાન ઉપાસનાનું અંગ છે. આત્મા અને 
પરમાત્મા સંબન્ધિ બે પ્રકારનું જ્ઞાન સમઝવું. “તસ્ત્ર જ્ઞાનં 
છ્િઘા ખ્રોસ્ઇ તત્રેવ સાનમાત્માત: । પસમાત્મસ્વસૂપસ્ય સ્ત 
ત્તેત્યપર મત્‌ ।'' તે જ્ઞાન શાસ્ત્રોમાં બે પ્રકારનું કહેલું છે. 
એક આત્માના સ્વરૂપસંબંધી જ્ઞાન અને બીજું પરમાત્માના 
સ્વરૂપ સંબંધી જ્ઞાન. (સ.પ્ર.૧.અ.૩૪) શિક્ષાપત્રીમાં કહે છે. 
“સ્તન ત્ત ગ્રીવમાવેશરૂપાળાં સુષ્ુ વેટ્નપ્‌ ॥'' જીવ, માયા, 
તથા ઇશ્વર આ ત્રણના સ્વરૂપને જે રૂડી રીતે જાણવું તેને જ્ઞાન 
કહેલું છે. 

(૩) વૈરાગ્ય- “વિષયતો વિસ્ત્તિશ્ષ ઇસે ₹ત્તિઃ'' 
વિષયોમાંથી વિરક્તિ અને શ્રીહરિમાં રતિ થાય તેને વૈરાગ્ય 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન પપ 


કહેવાય. “વૈરમ્ય સેયપપ્રીત્તિઃ શ્રીજૃષ્ળોતસ્વસ્તુષુ'' વિષયોમાંથી 
વિરક્તિ અને શ્રીહરિમાં રતિ થાય તેને વૈરાગ્ય કહેવાય. 

(૪) ભક્તિ :- શરણાગતિ :- ભક્તિમાં ધર્માદિકનું 
અંગતાનું સમર્થન કરીને આત્યંતિક ભગવત્પ્રાપ્તિમાં “મુખ્ય 
ઉપાય નિષ્કામ ભક્તિ છે' “આ ભક્તિ મોક્ષમાં ઉપાયરૂપ છે' 
એમ માનીને જે ભક્તિ કરાય તેને સાધન ભક્તિ કહી છે. 
“મોક્ષને આપનાર અને ઉપાય અથવા સાધન પણ ભગવાન 
જ છે' એમ માનીને જે ભક્તિ સ્વયંપુરુષાર્થરૂપે કરાય એને 
સાધ્યભક્તિ કહે છે. “મામેજ શરન વ્રઞ'' એમ શરણ્ય 
ભગવાનના કહ્યા મુજબ ભગવાન જ થાય છે. તમેજ મારા 
ઉપાય ભૂત છો એવી પ્રાર્થના કરવી જોઇએ. આ ઉપાય પણાની 
પ્રાર્થનાને જ પ્રપત્તિ શરણાગતિ કહે છે “ઝનન્યસાધ્વે સ્તાભીજે 
મછ્ાવિશ્વાસપૂર્વજમ્‌ | તરેવ્તેપાયતાયાગ્પ્રપત્તિશરળામત્િઃ'' 
““સામેવ ચે પ્રપદત્તે'' પ્રપત્તિ, શરણાગતિ અને આશ્રય, આ 
શબ્દો એકાર્થ છે. “શ્રીજૃષ્ળ ત્વં મત્તિ્મમ'' “વ્રજ્ઞાડ્ઈ 
જૃષ્ળરસોડસ્મિ' “જાતમાયાપાપજ્મચમર્તભયાય્ઈં । 
શ્રીજૃષ્ળર્વશર નં પ્રપન્ઞોડસ્તિ સ પાતુ મામ્‌'' 

આ બધા મંત્રમાં ગીતોક્ત શરણાગતિનું ગૌરવ સ્વીકાર્યું 
છે. બીજા ઉપાયો કરતાં આ શરણાગતિમાં ઘણી વિશેષ 
સર્વાધિકારિત્વ, પ્રારબ્ધનાશકરત્વ, અંતિમસ્મરણ અનપેક્ષત્વ, 
સર્વફલસાધનત્વ, સુકરત્વ ઇત્યાદિક દશવિને ભક્તિ, પ્રપત્તિ, 
શરણાગતિ અને આશ્રયની સર્વોત્તમતા સસન્ઞિરૂપી છે. 


૫૬ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


વેદો અને વૈદિક શાસ્રો ભગવાનનું સાક્ષાત્‌ સ્વરૂપ 
છે.“મટ્પમિત્તિ મદ્ધાળી માત્સેયં પરમારરત્‌ 1'' (શિ.ર૦૨) 
વેદો ભગવાનના મુખ થકી પ્રગટ થયા છે. ભગવદ્‌ગીતા 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના મુખ થકી પ્રગટ થઇ, શિક્ષાપત્રી, 
વચનામૃત જેવાં શાસ્રો પણ ભગવાન શ્રીહરિનાં મુખ થકી 
પ્રગટ થયાં છે. તેથી વેદો અને વેદોના અથોનિ વિસ્તારતાં 
પ્રસ્થાનત્રયી, ષડ્દર્શનસૃત્રગ્રન્થો, શ્રીમદભાગવત, શ્રીમત્‌ 
સત્સંગિજીવન, વચનામૃત, રામાયણ, અઠાર પુરાણો વગેરે 
તમામ વૈદિક શાસ્રો એ ભગવાનનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. તેથી 
વેદો અને વૈદિક શાસ્ત્રો પ્રમાણભૂત છે. તેમાં પણ શ્રીજીમહારાજે 
શિક્ષાપત્રીમાં જે આઠ સચ્છાસ્રને અતિ પ્રમાણભૂત સ્વીકાર્યા 
છે. જે સંપ્રદાયનો સંબંધ વૈદિક શાસ્્રથી હોય તે જ સંપ્રદાય, 
વૈદિક સંપ્રદાય કહેવાય છે. આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં વેદ અને 
વૈદિક શાસ્રોને અતિ પ્રમાણરૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યાં છે. તેથી 
આ સંપ્રદાય પૂર્ણતઃ વૈદિક છે. 
ભગવાન શ્રીહરિએ શિક્ષાપત્રીમાં આઠ શાસ્ત્રોને વિશેષ પણે 

પ્રમાણભૂત માન્યાં છે. 
“વેયાશ્ષ વ્યાસસૂત્રાનિ શ્રીમદ્રામવતામિથમ્‌ । 
પુરાળં ભાસ્તે તુ શ્રીવિષ્ળોર્નામસદસ્રવપ્‌ ॥ 
તથા શ્રીભમવત્‌ીતા નીત્તિ વિયુસેરિતા । 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૫૭ 


વેદ, વ્યાસસૃત્રો, તથા શ્રીમદભાગવત નામનું પુરાણ, 
મહાભારતને વિષે રહેલું વિષ્ણુસહસ્રનામસ્તોત્ર, તથા 
શ્રીમદૂભગવદ્‌ગીતા, તથા વિદુરજીએ કહેલી જે નીતિ, તથા 
સ્કંદપુરાણના વિષ્ણુખંડમાં રહેલું વાસુદેવમાહાત્મ્ય અને 
ધર્મશાસ્રની અંતર્ગત એવી જે યાજ્ઞવલ્ક્યત્કષિની સ્મૃતિ. આ 
આઠ સચ્છાસ્રો અમને ઇષ્ટ છે. (શિ.૯૩-૯૫) 

શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં જે આઠ સદ્શાસ્રને અતિ 
પ્રમાણભૂત સ્વીકાર્યા છે તેમાં પણ પ્રસ્થાનત્રયી આવે છે - 
(૧) “સંહિતા' વેદનું પ્રથમ ચરણ છે. 
(૨) “બ્રાહ્મણગ્રન્થો' વેદનું બીજું ચરણ છે. 
(૩) “આરણ્યક” ગ્રન્થો' વેદનું તૃતીય ચરણ છે. અને 
(૪) “ઉપનિષદો” વેદનું ચોથું અથવા અત્તિમ ચરણ કહેવાય 
છે. “વેદાશ્ચ' શબ્દમાં ઉપનિષદો આવી જાય છે. કેમ કે વેદનાં 
ચાર ચરણ છે. તેમાં એક ચરણ ઉપનિષદો પણ છે. 


વિમુખો દ્વારા સ્વામિનારાયણ નામની ખોટી જોરણી, 
વ્યાખ્યા અને અર્થ ફેલાવાય છે જેમ કે -એક જ વ્યક્તિ એવા 
ધર્મપુત્ર ભગવાન શ્રીહરિનું અખંડિત “સ્વામિનારાયણ' નામ 
હતું તેને ખંડિત કરીને તેમાં સ્વામી શબ્દથી બીજી અનુપાસ્ય 
વ્યક્તિને ઘુસાડી દીધી. સ્વામી એટલે ગુણાતીતાનંદ સાધુ અને 
નારાયણ એટલે શ્રીહરિ આ બશ્ઞે મળીને સ્વામીનારાયણ થાય 


૫૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


છે, એવું વિમુખોનું કહેવું છે. જો સ્વામી અને નારાયણ બક્ષે જુદા 
જુદા વ્યક્તિ હોય અને તેને બશ્ે સાથે જોડવામાં આવે તો 
વ્યાકરણમાં દ્વન્દ્ધ સમાસના શિયમ પ્રમાણે જોડવું પડે. દ્રન્દ્ 
સમાસમાં જેમ કે રમશ્ચ ભક્ષ્મળશ્ચ રૃત્તિ રમતક્ષ્મળો રામ 
અને લક્ષ્મણ. એવી રીતે જો સ્વામી જુદી વ્યક્તિ હોય અને 
નારાયણ જુદી વ્યક્તિ હોય અને બશે શબ્દને સમાસમાં જોડીએ 
તો સ્વામી ત્ત નાસયળક્ન ડૃત્તિ સ્વામિનાસયળૌ એવું નામ 
થાય. તેથી વિમુખોએ બે વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને 
સ્વામિનારયળૌ એવું નામ સર્વત્ર લખવું જોઇએ, બોલવું 
જોઈએ, પણ એવો પ્રયોગ તો કોઈ સ્થળે જોવામાં આવતો 
નથી. કદાચ મધ્યમ પદલોપી સમાસ કરે જેમ કે સઘયા સરિતિ 
જૃષ્ળ: સઘાજૃષ્ળ: તેવી રીતે સ્વામીના સરિત નારાયળ: 
સ્વામિનાસયળઃ આવા સમાસનો સાંપ્રદાયિક શાસ્ત્રાધાર ક્યાંય 
જોવા મળતો. તેથી વિમુખો ન તો સમાસના તિયોમને અનુસરે 
છે અને ન તો શાસ્ત્રના નિયમો અને ન તો એક ઇષ્ટદેવ શ્રીહરિની 
ઉપાસના કરે છે. તેથી એવું લાગે છે કે ઇશ્વરની સાથે જીવની 
ઉપાસના કરીને વિમુખોનું બશ્નેમાં અજ્ઞાન છતું થાય છે. 

આ તો અવળાઈ કરી કહેવાય. ગુણાતીતાનંદ સામાન્ય 
સાધુને વિમુખોએ સ્વામી શબ્દથી ગોઠવી કાઢી મૂળ અક્ષર 
ઠરાવીને તેનું શ્રીજી સાથે ભજન કરાવવા કેવી ધૂર્ત અવિદ્યા 
વાપરી છે ? શ્રીજીએ તો લો.વ.૧૩ માં કહ્યું છે કે અક્ષરાદિક 
મુક્તને ને નારાયણે જે સરખા કહે છે તે દષ્ટ મતવાળા છે. ને 
તેને અતિપાપી જાણવા. અને એનાં દર્શન પણ કરવાં નહિ. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૫૯ 


અને એવી રીતની સમજવાળાનાં દર્શન કરીએ તો પંચ મહાપાપ 
જેવું પાપ થાય છે. 


સ્વામિનારાયણ નામની શાસ્ત્રીય સાચી જોડણી, નામની 
વ્યાખ્યા અને અર્થ શું છે ? તે અવશ્ય જાણવું જોઈએ. 


( 0૦ સ્વામિનારાયણ મત્રાથ )) 


ભક્તોના ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવનું અસાધારણ ભજનીય જપનીય 
નામ તરીખે નક્કી કરેલા આ શબ્દો અર્થાનુસંધાન વિનાના નથી. 
એના અર્થો પણ શાસ્તાનુસારે સિદ્ધ કરેલા છે. જે નામથી નિરંતર 
ભજન કરવાનું છે તેનો અર્થ પણ ભક્તોએ અવશ્ય સમજવો 
જોઇએ. અર્થ પણ ખોટી રીતે નહિ પણ શાસ્રરી)તિએ સમજવો 
જોઇએ.“અમુક શબ્દનો અમુક અર્થ થાય' એ તો વ્યાકરણ કોષ, 
આપ્તવાક્ય, વિવરણ (ટીકા વગેરે) વ્યવહાર વિગેરેથી નિશ્ચિત 
થાય છે. આ નામનો અર્થ કરવામાં આ બધી જ વસ્તુઓનો 
ઉપયોગ જ્ઞાનવૃદ્ધોએ કર્યો છે. સત્સંગિજીવન ગ્રન્થકર્તા શતાનંદ 
મહામુનિના મુખેથી “સ્વામિનારાયણ' મંત્રનો જે અર્થ સાંભળ્યો 
છે તે અર્થને શુકાનંદ મુનિએ સત્સંગિજીવન ગ્રન્થની ટીકામાં 
સ્વામી અને નારાયણ નામનો અર્થ અન્વર્થ બહુ સ્થળે કર્યો છે. 
સ્વામિનારાયણ નામનો સમાસ સાથે સાર્થક અર્થસ.પ્ર.૨ અ.૨૪ 
શ્લો. ૪૬ની ટીકામાં આ પ્રમાણે કર્યો છે. મનધાર્યો નહિ પરંતુ 
અપેક્ષિત અર્થને અનુસારે જ સમાસ થાય છે. સ્વામી શબ્દાર્થ 


૬૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


અને નારાયણ શબ્દાર્થ ભિન્ન ભિશ્ન વ્યક્તિમાં નહે પણ એક જ 
વ્યક્તિમાં બક્ને શબ્દો ઘટાવવાના હોય ત્યાં કર્મધારય સમાસ 
કરવામાં આવે છે. 

સ્વામી ત્તાસો નારાયળક્ષ સ્વામિનાસયળ: એવો વ્યાકરણમાં 
સંકેત કર્યો છે. જેમકે 'સાત્તોત્પત્તં' નીલ એવું કમળને નીલોત્પલ 
કહેવાય. કમધારય સમાસને અનુસારે “સ્વાત્વં 
સજ્લેશ્રર્યસંપત્તત્વમ હેશ્ચર્ય ઞસ્ય ગસ્તિ કૃતિ સ્વામી ।નારાયળઃ 
તરાળાં સમૂઇ નાર તર્યનં સિવાસ સ્થાન યસ્ય સ નારાયળઃ 
ઝ્ત્તર્યામી '' એવો અર્થ કર્યો છે. આ જોતાં સકળ એશ્ચર્ય સંપન્ન 
તે સ્વામી અને સર્વમાં અંદર વ્યાપીને રહેલા અંતર્યામી એવો 
અર્થ કર્યો છે “યોડત્તર્યામિતયા સ્થિતઃ'' આ શિક્ષાપત્રીના 
વચનને અનુગુણ છે. આવીરીતે પ્રાચીન શાસ્્રોએ તથા 
આચાર્યોએ બક્ષે શબ્દના અર્થો કર્યા છે. તેની સાથે મેળવીને 
એકાર્થતા સંપાદન કરી છે. “સ્વામિશબ્ર: પ્રતિપર્યાયઃ, નર્સ્ય 
તરજ્તેર્થર્મસ્યાપત્યં પુમાન્‌ નારાયળ: સ ત્તાસૌ સ ત્ત'' એવો 
પતિરૂપ બીજો અર્થ “સ વૈ પત્તિ: સ્થાય્જૃતોભય: '' આ વચનને 
અનુસરતો કર્યો છે. પણ સમાસ તો એનો એજ રાખ્યો છે. આ 
ઉપરથી સુનિશ્ચિત થયું કે-સ્વામિ શબ્દથી બીજી વ્યક્તિ અને 
નારાયણ શબ્દથી બીજી વ્યક્તિ નહિ, પરંતુ એક જ વ્યક્તિ 
ધર્મનંદન શ્રીહરિકૃષ્ણ છે. એમ બશઞે શબ્દોને મુખ્ય રાખીને એક 
શ્રીહરિ વિષે જ રમ્યરીતિએ અર્થ ઘટાવ્યો છે. 

સત્સંગિજીવન તથા સર્વમંગળમાં “સ્વામી વ્રજ ૫૨૦૪” 
એમ પ્રથમ નંબરે સબીજ મૂકેલા સ્વામી નામનો અર્થ વિસ્તાર 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૬૧ 


શક" 2.9 -3 


તેની ટીકામાં કર્યો છે. 'સ્વં' એશ્ચર્ય જેમનું છે તે સ્વામી કહેવાય 
'સ્વામિન્ઞેશ્ર્ષે' આ સૂત્રથી સ્વામિ શબ્દ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો 
છે. અથાત્‌ સર્વજગતનું સર્જનપણું, આત્માપણું, અંતર્યામિપણું, 
અર્વાધારપણું , સર્વફળ પ્રદાતાપણું વગેરે બહુવિધ એશ્ચર્યવાળા 
જે હોય તે ખરા સ્વામી કહેવાય. આથી એમનું એક જ ઉપાસ્યપણું 
જણાવ્યું. માટે જ સ્વામિ શબ્દ એક સર્વેશ્વર શ્રીહરિ વિષે જ 
ખરી રીતે પ્રવર્તે છે. કોઈ જીવને વિષે પ્રવર્તે નહિ. આ જ મુખ્ય 
અર્થ સર્વ નામોના બીજરૂપ હોવાથી સહસ્ન નામો મધ્યે સ્વામી 
નામ જ મુખ્ય સાર્થક છે. આ નામનો જે અર્થ કર્યો તે સર્વ નામોના 
બીજભૂત હોવાથી સર્વ નામોમાં અનુસ્યૂત સમજી લેવાનો છે. 
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સ્વામીનો અને નારાયણ શબ્દનો જુદો 
જુદો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. 'છ્જ ળવ ઈર: 
સ્વામિશજ્વાત્યાડસ્તિ સર્વથા ' આ વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યા પ્રમાણે 
સ્વામિ શબ્દ વાચ્ય એક શ્રીહરિ જ છે. બીજા કોઇને સ્વામિ 
શબ્દથી કહેવાય નહિ.'ઝાત્મજસ્યં છરે: સ્વામ્યમ્‌' સ્વત્વમાત્મનિ 
સત્તત સ્વામિત્વં બ્રહાળનિસ્થિતમ્‌ । આત્માઓ શ્રીહરિના 
સ્વભાવથી દાસ છે અને શ્રીહરિસ્વામી છે. આત્માઓમાં દાસપણું 
રહેલું છે ને શ્રીહરિમાં સ્વામિપણું રહેલું છે .'ત્વમેવેજ: સ્વામી 
સવજ્તઞમતામિત્યષિ છરે: ।સત્સંગિજીવન . સર્વજગતના સ્વામી 
એક તમો જ છો. ઇત્યાદિ શાસ્ર વચનને અનુસારે સકળ એશ્ચર્ય 
સંપન્ન હોવાથી અને સર્વની અંદર બહાર આત્માપણે વ્યાપી રહેલા 
હોવાથી નારાયણ અને તે બશ્ને મળીને 'ઝાત્તઃ પતિષ: શાસ્ત્ર 
ત્તનાનાં સર્વાત્તા । સર્વજનોમાં આત્માપણે પ્રવિષ્ટ થઇને 


૬૨ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


સર્વજનોને નિયમન કરનારા હોવાથી “સ્વામિનારાયણ' એવા 
સાર્થક નામથી કહેવાય. અર્થાત્‌ સ્વામિ શબ્દથી સર્વીનેયમંતાપણું 
અને નારાયણ નામથી સવત્તિવ્યાંપકપણું, એ બશે મળીને 
સ્વામિનારાયણ એવું એક નામ અર્થવત્‌ થયું. 'શ્રીસ્વામિનારયળ' 
આ શબ્દનો અર્થ 'સર્વેષાંસિસ્પાધિવ: સ્વામિનાસયળ' આ રીતે 
કર્યો છે. અભિપ્રાય એ છે કે સર્વ કોઇના નિરૂપાધિક અર્થાત્‌ 
સ્વભાવ સિદ્ધ સ્વામી એવા નારાયણ તે સ્વામિનારાયણ કહેવાય. 
'સ્વામિનાસયળો ર્ષ્ટ્વા દુત્થં નાસયળ:ઃ સ્વામી સ દહિનારયળ: 
સ્વામી સ્વામિનારાયળ:ઃ સોડ્યં સિત્યં' (સ.જી.) અ। 
રીતે સ્વામી શબ્દને અંતે વિભક્ત્યન્ત પૃથક્‌ પણ નારાયણ શબ્દ 
સાથે રાખ્યો છે. કોઇ સ્થળે બન્ને શબ્દો પૃથક્‌ પણ છે. પરંતુ અર્થ 
તો એનો એજ સંગત સુંદર છે. આવા શાસ્ત્રાનુસારી 
સંપ્રદાયાનુસારી અન્વર્થ નક્કી કર્યો છે. 

આવા શાસ્ત્રસિદ્ધ મહત્તમ માન્ય નિશ્ચિત અર્થને પણ સાવ 
ઉડાવી દઇને કોઇ વિમુખ પ્રમુખોએ “સ્વામી એટલે 
ગુણાતીતાનંદ સાધુ અને નારાયણ એટલે શ્રીજી મહારાજ” એમ 
સ્વામી અને નારાયણ બે ભેગાં થઇને સ્વામીનારાયણ નામ થયું 
છે. એવો કપોલકલ્પિત અશાસ્ત્રીય અર્થ કરવાનું પાપ કર્યું છે. 
એક જ વ્યક્તિ ધર્મપુત્ર ભગવાન શ્રીહરિનું અખંડિત 
સ્વામિનારાયણ નામ હતું તેને ખંડિત કરીને તેમાં સ્વામી શબ્દથી 
બીજી અનુપાસ્ય વ્યક્તિને ઘુસાડી દીધી. આ તો અવળાઇ કરી 
કહેવાય. 

વિમુખો ગુરુમુખી ઉપાસક છે તેથી તેમના કહેવા પ્રમાણે 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૬૩ 


સ્વામી એટલે ગુણાતીતાનંદ સાધુ અને નારાયણ એટલે શ્રીહરિ. 
બશ્ેની સાથે ઉપાસના કરવા માટે બશે શબ્દોને સાથે જોડી દઇને 
સ્વામીનારાયણ નામ બનાવી દીધું. 

ભણેલાને તો શાસ્રો આડાં આવે છે. સંપ્રદાયનાં શાસ્રોનાં 
શુદ્ધ અર્થો જાણવા છતાં પણ અવળા અર્થો હદ ઉપરાંત કરીને 
ભોળા લોકોને અવળે માર્ગે ચઢાવવાથી લેશ પણ આત્મકલ્યાણ કે 
લોકકલ્યાણ કદાપિ છે ખરૂ ? એ તો અસદ્ગતિને જ પમાડે છે. 

પ્રશ્ન :- સ્વામિનારાયણ કે સ્વામીનારાયણ કહ્યું નામ સાચું ? 

ઉત્તરઃ- સ્વામિન્‌ શબ્દ હસ્વઇનન્ત છે પરંતુ જ્યારે કેવળ 'સ્વામી' 
એવું પ્રથમા એક વચનમાં જ લખવું હોય ત્યારે સ્વામિન્‌ શબ્દમાં 
ન્‌ લોપ થયા પછી સૌ ત્ત આ સૂત્રથી “સ્વામી' એવું દીર્ઘ થાય છે. 
પરંતુ જ્યારે નારાયણ પદની સાથે કર્મધારય સમાસ કરીએ ત્યારે 
પ્રથમા એક વચન રહેતું નથી, તેથી સૌ ત્ત આ સૂત્રનો નિયમ 
લાગું પડતો નથી, તેથી સ્વામિન્‌ શબ્દ હ્સ્વ જ રહે છે દીર્ઘ થતો 
નથી. માટે સ્વામિનારાયણ આવું એકવચનાંત નામ લખવું એજ 
[નિયમની દ્રષ્ટિએ સાચું છે . તેથી સર્વે ભક્તોએ “સ્વામિનારાયણ' 
એવું નામ લખવું પણ *વજીનરાયણ'એવું ખોટું નામ ક્યારેય 
લખવું નહિ. 


(ઉ) -ઃ પંચસંસ્કાર યુક્ત દીક્ષા જે) 


સંપ્રદાયના આચાર્ય હોય તે મુમુક્ષુને પાંચરાત્રાગમવિધિ 
પ્રમાણે પંચ સંસ્કાર યુક્ત દીક્ષા આપે છે. આ દીક્ષામાં હોમવિધિ 
કરાવીને દીક્ષાર્થી મુમુક્ષુઓને પંચ સંસ્કાર કરાવે છે. 


૬૪ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


( મારટ્વાઝ સરિતા પાઝરાત્રાપમ ) 
તાપ - શંખચક્રાંકન તપ્તમુદ્રા. પુન્ડૂ - તિલક, નામ - નવું 
નામ ધારણ કરાવવું, મંત્ર - દીક્ષામાં આપવામાં આવતો ગુરુ 
મંત્ર યાગ - ભગવદ્‌ પૂજા, તથા પરમાત્મારૂપ અગ્નિમાં જીવને 
હવિરૂપથી સમપણ કરવું. 

ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં મુમુક્ષુઓને સન્યાસ દીક્ષા આપવામાં 
નથી આવતી. પરંતુ સન્યાસ જેવી જ ભાગવતી દીક્ષાનું 
શાસ્ોમાં વિધાન છે. 


સ્વોપાસ્યરેવસપ્વન્ધાદીક્ષાનામોસ્યતે યતઃ । 
ગૌજ્ધવે સમ્પ્રવયે તદ્વાસુરેવીત્તિ સોત્યતે ॥। 


પોતાના ઇષ્દેવના સંબંધે કરીને તે દીક્ષાનું નામકરણ 
થાય છે, તે માટે આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં તે દીક્ષાનું નામ “વાસુદેવી 
દીક્ષા” પડેલ છે. બીજાં નામ “વેષ્ણવી દીક્ષા, ભાગવતી દીક્ષા' 


પણ એજ અર્થમાં પ્રયોજાય છે. (સ.ચ.પ્ર.અ.૪૬ શ્લો૧૨) 


પરંતુ આ ભાગવતી દીક્ષામાં પંચ સંસ્કાર આપવાનો 
વિધિ છે. (દીક્ષાવિધિનું વિશેષ જ્ઞાન સ. ચતુર્થ પ્ર.થકી જાણી લેવું) 
આ ભાગવતી દીક્ષા આપવા માટે ભગવાન શ્રીહરિએ 
બે ગૃહસ્થાચાર્યોને સ્થાપિત કરીને બે ગુરુપીઠની પરંપરા 
ચલાવી. બશ્ને ગૃહસ્થાચાર્યો પાસેથી મુમુક્ષુભક્ત પંચ સંસ્કાર 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૬૫ 


યુક્ત દીક્ષા લે છે. આ દીક્ષા સન્યાસદીક્ષા નથી, ભાગવતી 
(સંત) દીક્ષા છે. તેથી ગૃહસ્થાચાર્ય પાસેથી પણ ગ્રહણ કરવાનો 
[નિષેધ નથી. 


હ -: દીક્ષાગુરું :- તે 


ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં ભક્તો માટે ભગવાન 
શ્રીસ્વામિનારાયણ દ્વારા પ્રસ્‍થાપિત દીક્ષાગુરુઓની પરંપરામાં 
શ્રીનરનારાયણદેવ પીઠસ્થાનમાં આદિ આચાર્ય 
શ્રીઅયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ, શ્રીકેશવપ્રસાદજી મહારાજ, 
શ્રીપુરુષોત્તમપ્રસાદજી મહારાજ, શ્રીવાસુદેવપ્રસાદજી 
મહારાજ, શ્રીદેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ, શ્રીતેજેન્દ્રપ્રસાદજી 
મહારાજ તથા વર્તમાનમાં શ્રીકોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ 
વિરાજમાન છે. 


શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ પીઠસ્થાનમાં આદિ આચાર્ય 
શ્રીરઘુવીરજી મહારાજ, શ્રીભગવદ્‌પ્રસાદજી મહારાજ, 
શ્રીવિહારીલાલજી મહારાજ, શ્રીલક્ષ્મીપ્રસાદજી મહારાજ, 
શ્રીપતિપ્રસાદજી મહારાજ, શ્રીઆનંદપ્રસાદજી મહારાજ, 
શ્રીનરેન્દ્રપ્સાદજી મહારાજ, શ્રીઅજેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ તથા 
વર્તમાનમાં શ્રીરાકેશપ્રસાદજી મહારાજ વિરાજમાન છે. 


૬૬ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


-: જ્ઞાનગુરુ :- 


ભગવાન શ્રીહરિએ મંદિરોનું નિમણિ કરાવ્યું અને તેમાં 
પરમહંસ સદ્ગુરુ સંતોને પોતાના શિષ્યમંડળ સાથે સદાય 
રહેવાની આજ્ઞા કરી. શ્રીનગરમાં તથા ભુજ મંદિરોમાં સદ્ગુરુ 
શ્રીબ્રહ્માનંદ સ્વામી આદિ પોતાના સંતમંડળની સાથે રહીને 
મુમુક્ષુઓને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપીને દીક્ષાગુરું પાસે સંતદીક્ષા 
અપાવતા રહ્યા. એવી રીતે વડતાલ મંદિરમાં સદ્ગુરુ 
શ્રીગોપાળાનંદ સ્વામી, સદ્ગુરુ શ્રીમુક્તાનંદ સ્વામી, સદ્ગુરુ 
શ્રીનિત્યાનંદ સ્વામી આદિ સદ્ગુરુ સંતો. જુનાગઢ મંદિરમાં 
સદ્ગુરુ શ્રીગુણાતીતાનંદ સ્વામી. ગઢપુરના મંદિરમાં સદ્ગુરુ 
શ્રીયોગાનંદ સ્વામી, સદ્ગુરુ શ્રીમુક્તાનંદ સ્વામી. ધોલેરા 
મંદિરમાં સદ્ગુરુ શ્રીભાયાત્માનંદ સ્વામી, સદ્દગુરુ શ્રીત્યાગાનંદ 
સ્વામી, સદ્ગુરુ શ્રીનિષ્કુળાનંદ સ્વામી આદિ સદ્ગુરુ સંતો 
રહ્યા. તેઓએ આ મંદિરમાં રહીને મુમુક્ષુઓને જ્ઞાનનો ઉપદેશ 
આપીને વૈરાગ્યવાન્‌ બનાવીને દીક્ષાગુરુ થકી સંતદીક્ષા અપાવતા 


રહ્યા. 
(ઉ ૨) -ઃ પંચદેવ ઉપાસના ઝે 


વિષ્ળ્‌: શિવૉ મળપત્તિ: પાર્વતી ત્ત રિવાવ?ર: । 
તતા: પૂઝ્યતયા માન્યા રેવતા: પસ મામજે: ॥ ( શિ.૮% ) 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૬૭ 


અમારા જે આશ્રિત તેમણે વિષ્ણુ, શિવ, ગણપતિ, પાર્વતી 
અને સૂર્ય. એ પાંચ દેવ જે તે પૂજ્યપણે કરીને માનવા. શ્રીહરિએ 
પંચદેવ ઉપાસના આ સંપ્રદાયમાં પ્રવતવીને ભૌતિક અને 
આધ્યાત્મિકક્ષેત્રે ભક્તોને ઉર્ધ્વગતિનો માર્ગ પ્રશસ્ત કર્યો છે. 
વિષ્ણુ સ્વયં ભગવાનનો જ અવતાર છે. શિવજી પરમાત્માની 
જ અવિભાજ્ય શક્તિ છે. ગણપતિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર 
છે. બ્રહ્મવેવર્તપુરાણમાં એનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. પાર્વતીજી 
આદ્યશક્તિ છે. પાર્વતીજી એવી શક્તિ છે જે ભગવાનનું મિલન 
કરાવી આપે છે. સૂર્ય પ્રત્યક્ષ દેવ છે. તે આરોગ્ય અને આયુષ્યના દેવ 
છે. આ પાંચ દેવની ઉપાસના કરવાથી આધ્યાત્મિક બળ મળે છે 
અને પોતાના ઇષ્ટદેવ પરમાત્માની ઉપાસનાનો ભંગ પણ થતો નથી. 


ઊં -: ભૌતિક જગતમાં આધ્યાત્મિક જગત શું છે છે, 


શ્રીમદ્ભાગવતાદિ પુરાણોમાં લખ્યું છે જે ચૌદ લોકનું આ 
બ્રહ્માંડ છે તેમાં એક મૃત્યુલોક છે અને મૃત્યુ લોકમાં ભરતખંડ 
આવે છે. આ ભરતખંડમાં મનુષ્યનો દેહ પામવો તે અતિ દુર્લભ 
છે. કારણકે મોક્ષનું સાધન તો આ ભરતખંડને વિષે દેહ પામ્યા 
થકી થાય છે. આ લોકને મૃત્યુ લોક કહે છે. તેથી ઉર્ધ્વ છ લોક છે 
તેમાં પ્રથમ ભુવરલોક છે તેમાં મલિન દેવ રહે છે. તેથી ઉર્ધ્વ 
સ્વર્ગલોક તેમાં ઇન્દ્રાદિ દેવ રહે છે. તેથી ઉર્ધ્વ મહરલોક તેમાં 
અર્યમાદિ પિત્રિદેવ રહે છે. તેથી ઉર્ધ્વ જનલોક અને તેથી ઉર્ધ્વ 
તપલોક આવેલ છે, તેમાં ભૃગ્વાદિ ત્કષિઓ રહે છે. તેથી ઉર્ધ્વ 


૬૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


સત્યલોક તેમાં બ્રહ્મા રહે છે. આ પ્રમાણે મૃત્યુલોક સહિત સાત 
લોક થયા અને મૃત્યુલોકથી અધઃ અતલ, વિતલ, સુતલ, આ 
ત્રણે લોકમાં દેત્ય રહે છે. તેની નીચે તળાતળ, મહાતલ, રસાતલ. 
આ ત્રણ લોકમાં નિશાચર રહે છે. છેલો પાતાળલોક આવેલો 
છે. તેમાં સર્પો રહે છે. આ ચૌદ લોકનું આ ભૌતિક જગત છે 
તેમાં મૃત્યુલોક છે તેમાં ભરતખંડ આવેલ છે. આ ખંડમાં ભગવાન 
સ્વયં શ્રીરામ, શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીહરિ આદિ અનેક રૂપે અવતાર ધારણ 
કરે છે , તથા અનેક ત્કષિમુનિઓની આ સાધના ભૂમી છે. તેમજ 
શ્રીશંકરાચાર્ય,શ્રીરામાનુજાચાર્ય જેવા અનેક મહાન્‌ આચાર્યોએ 
આધ્યામિક તત્ત્વજ્ઞાનની શિક્ષા આપી. આંહી હિમાલય, ગંગા, 
યમુના, સરસ્વતી જેવી પવિત્ર નદીઓ વહે છે એવા પવિત્રદેશની 
આ ભૂમિ આધ્યાત્મિક ભૂમિ કહેલ છે. 


(છ -: ભગવાનનું ધામ ઝે. 


શ્રી ગોલોકના મધ્યને વિષે ભગવાનનું અક્ષરધામ છે. તે 
કેવું છે તો કોટી કોટી સૂર્ય, ચંદ્ર ને અગ્નિ તે સરખું પ્રકાશમાન 
છે ને દિવ્ય છે ને અત્યંત શ્વેત છે ને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે અને 
જેને બ્રહ્મપુર કહે છે, અમૃતધામ કહે છે, પરમપદ કહે છે, 
અનંત અપાર કહે છે, બ્રહ્મ કહે છે, ચિદાકાશ કહે છે, 
(વ.પરથારો) આ પ્રમાણે સંપ્રદાયનાં મુખ્ય માન્ય શાસ્રોમાં 
પરમાત્માના નિવાસસ્થાન અને મુક્તપ્રાપ્ય તરીકે કોઇ સ્થળે 


ગોલોકને તો કોઇ સ્થળે ગોલોકમધ્યવર્તિ અક્ષરને કહે છે, તો 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૬૯ 


કોઇ સ્થળે બ્રહ્મપુર, વૈકુંઠ, પરમપદ આદિક શબ્દથી પણ કહે 
છે. તો કોઇ સ્થળે બ્રહ્મમહોલ કહે છે. આ પ્રમાણે મુક્તપ્રાપ્ય 
ભગવદ્ધામને અનેક નામોથી કહેલાં છે, પરંતુ સંપ્રદાયના શાસ્ત્રોમાં 
જ અનેક સ્થાને તેની એકાર્થરૂપ સંગતિ જણાવી છે. તેથી આ 
સમસ્તનો સદ્દવિચાર કરતાં એક જ અક્ષરધામનાં બધાં નામાન્તર છે, 
એમ શાસ્રસિદ્ધ થાય છે. ગીતાના પંદરમા અધ્યાયમાં કહે છે. 


ત તતદ્વાસયતે સૂર્યો ન શશજ્ઞાટ્નો ન પાવ: । 
સત્ત્વા ન સિવર્તત્તે ત્મ પરમં મત્‌ ॥। 

“મારું જે ધામ છે'તે ધામને સૂર્ય પ્રકાશ કરી શકતો નથી, 
તેમજ ચન્દ્રમા કે અગ્નિ પણ પ્રકાશ કરી શક્તો નથી. અને જે 
સ્વયંપ્રકાશ ધામને પામનારા મુક્તાત્માઓ પાછા ફરતા નથી તે 
મારૂં પરમ-સર્વોત્કૃષ્ટ ધામ છે.” 

-: અલ્પશ્રુતોની ખોટી માન્યતા :- કેટલાક અલ્પશ્રુત સંતો- 
ભક્તો એવું અજ્ઞાન ફેલાવે છે કે અમુક ધામમાં અમુક રૂપે 
ભગવાન રહ્યા છે તથા અમુક ધામથકી અમુક અવતર્યા છે, 
એવાં વચનો ઉપરથી કોઇ અલ્પશ્રુતો બધા ધામીઓને જીવ 
મુક્તાદિવત્‌ જુદા જુદા કહે છે, તથા કૃષ્ણના ગોલોકધામમાં 
ગોપીઓ (સ્રીયો) રહે છે. વૈકુંઠમાં વાંદરાઓ પણ છે. 
અક્ષરધામમાં સંતો રહે છે. એવો ભ્રમ ફેલાવતા હોય છે, તે 
બિલકુલ અશાસ્રીય છે. કેમકે ધામ અને ધામનાં નામ ભિશ્ઞ 
ભિન્ન કહ્યાં છે પરંતુ દરેક ધામના પતિ તો એક જ ભગવાન 
છે. તમામ ધામોનું આધિપત્ય અને અવતારધર્તૃત્વ તો એક જ 


પરમાત્માનું છે. “ભગવાન છે તે બ્રહ્મમહોલ, ગોલોક, વૈકુંઠ, 


૭૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


શ્વેતદ્વિપ એ આદિ સર્વે ધામના પતિ છે.” (પ્ર.૬૯) “સર્વેધામના 
પતિ ”(લોયા ૧૧) વચનામૃતમાં અનેક સ્થાને આવાં વચનો 
જોવા મળે છે. તથા ભક્ત જ્યારે પંચભૂતનું શરીર છોડીને 
ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે ભાગવતી તનુ ધારણ કરે છે. 
ધામમાં કોઇ સ્ત્રી-પુરુષ, સંત કે અન્ય શરીરનો કોઇ ભેદ રહેતો 
નથી. શરીરના ભેદો તો માત્ર આ લોકમાં છે, પરંતુ ધામમાં સર્વે 
મુક્તો દિવ્યતનુ ધારણ કરીને રહે છે. દરેક મુક્તોનું ભાગવતી 
તનુ હોય છે. તેથી કોઇ ભક્તોએ આવા અલ્પશ્રુતની અજ્ઞાન 
વાતમાં વિશ્વાસ કરવો નહિં. 


(૩૫) -ઃમુક્તિએટલેશું?:: ક) 


। સેવા મુસ્છિશ્ષ મમ્યતામ્‌ ॥ 


મુક્તિ એટલે આ સંસારમાં જન્મ-મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત 
થઇને ભગવદ્ધામમાં જઇને સેવા કરવી એ જીવની મૂળ અવસ્થા 
અને લક્ષ્ય છે. ભાગવતમાં કહે છે. મુસ્તિહિત્વાન્યથથા સૂપ 
સ્વસૂપેળ વ્યવસ્થિત્તિ: । મુક્તિ એ જીવાત્માને આ 
પરિવર્તનશીલ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પ્રાકીતિક શરીરના ત્યાગ પછી 
મળતી દિવ્ય સ્વરૂપની સ્થિતિ છે. વચનામૃતમાં કહે છે 
“ધર્મકુળને આશ્રિત એવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તે 


ન્‌ 


ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને બ્રહ્મમય દેહને પામે છે.” 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૭૧ 


સત્સંગિજીવનમાં '“રિવ્યાં તનું વ્રણરૂપાં પ્રાપ્ય ' ''દિત્વેમં ભોતિજ 
સૂરે ર્વ્યરેરેન સર્વથા ' “ત્યવત્વા ભૌતિજાસિદ રેછાન્‌ ત્વયા 
ર્વ્યિતનૂ: '' ''ર્વ્યં ભામવતાભિઘમ્‌'' મુક્તો દિવ્ય દેહને પામીને 
ભગવદ્ધામમાં રહે છે. “તત્ર વ્રજાત્મના જૃષ્ળસેવા પસ્િશ્ચ 
મમ્યતપ્‌ ॥” 

અક્ષરધામને વિષે બ્રહ્મરૂપે કરીને ભગવાનની જે સેવા કરવી, 
એ અમોએ મુક્તિ માની છે, એમ જાણવું. કેટલાકનો મત એવો 
છે કે મુક્તિ અવસ્થામાં જીવ પરમાત્મામાં લીન થઇ જાય છે. 

ભક્ત જયારે દેહ મુકે ત્યારે તેનો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે 
પ્રવેશ થાય છે. તે પ્રવેશ તે એમ સમજવો જે જેમ કામી હોય 
તેનો મનગમતી સ્ત્રીમાં પ્રવેશ થાય છે. ને જેમ ઘણીક દોલતવાળો 
હોય ને તે વાંઝિયો હોય ને તેને દીકરો આવે ત્યારે તેનો દીકરામાં 
પ્રવેશ થાય, તેમ એવી રીતે જેનો જીવ જે સંઘાથે બંધાયો હોય 
તેને વિષે તેનો પ્રવેશ જાણવો, પણ જેમ જળમાં જળ મળી જાય 
છે અને અગ્નિમાં અગ્નિ મળી જાય છે તેમ પ્રવેશ નથી 
થતો.(ગ.મ.પ્ર.૩૮) ભગવાનની સુખમય મૂર્તિમાં રહેલ 
અપ્રાકૃત આનંદને ભોગવે છે. મુક્તાત્માઓ સ્વેચ્છાએ પુષ્પ, 
વસ્્રાલંકાર, છત્ર, ચામર, સિંહાસન આદિ રૂપે થઇને ભગવાનની 
સેવા કરે છે. અને ધામમાં રહેલી નિત્યવિભૂતિ ભગવાનના 
અનંત લોકો, દરવાજાઓ, મંડપો, કીલ્લાઓ, આયતનો, 
વિમાનાદિ વાહનો, સભાસ્થાનો ઇત્યાદિ રૂપે ભગવાન તથા 
મુક્તોના નિત્ય અને એચ્છિક અનંત વિગ્રહરૂપે અને ગંધ, પુષ્પ, 
વસ્ર, વિભૂષણ આદિક નાના ભોગોપકરણાદિ રૂપે રહેલા ભોગ 


૭૨ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


સ્થાનો ભગવાન અને મુક્તો ભોગવે છે. કેટલાક સિદ્ધાન્તોમાં 
મુક્તિ અથવા મોક્ષાવસ્થામાં જીવ પરમાત્મામાં અથવા 
રનિરાકારમાં લીન કે એકરૂપ થઇ જાય છે , જીવનું અસ્તિત્વ રહેતું 
જ નથી. આ શાસ્ત્ર મતાનુંસાર સદંતર ખોટી વાત છે. મુક્તિ 
અવસ્થામાં તો જીવનું અષ્ટગુણાત્મક વાસ્તવિક જીવન પ્રગટ 
થાય છે અને બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ કરે છે . એજ મુક્તિ અથવા 
મોક્ષ છે. 


કળિયુગમાં શ્રીહરિના અવતાર વિષે શાસ્ત્ર પ્રમાણો 


આ ધરા પર વૈદિકધર્મનું સ્થાપન, અધર્મનો નાશ, 
સંતપુરુષોની રક્ષા અને પોતાના ભક્તોને લાડ લડાવવા માટે 
ભગવાન આ પૃથ્વીપર અવતાર ધારણ કરે છે. 
ગીતાશાસ્રવચનાનુંસાર પ્રત્યેક યુગ યુગમાં ભગવાન અવતાર 
ધારણ કરે છે પરંતુ જ્યારે જ્યારે પૃથ્વીપર અધર્મ વધી જાય 
ત્યારે પણ ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. તેમાં પણ આપણા 
શાસ્રોમાં ભગવાનના પ્રધાનપણે ચોવીસ અવતાર ધારણ થયા 
છે એવું વચન છે. તેમાં ભગવાન શ્રીરામ, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 
આદિક ભગવાનના અવતારો થયા છે. અને કળિયુગના અન્તે 
કલ્કિ ભગવાનનો અવતાર થશે એવું શાસ્ત્રોમાં વચન છે. એવાં 
જ ભવિષ્ય વચનો અનેક શાસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે. ભગવાન 
વેદ વ્યાસે સ્વયં રચિત અનેક પુરાણોમાં ભગવાન શ્રીહરિ 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૭૩ 


નામે આ કળિયુગમાં અવતાર ધારણ કરશે એવી વાત પુરાણોના 
અનેક સ્થાને લખી છે. શ્રીહરિએ કળિગમાં અવતાર ધારણ 
કર્યો તેથી આ વાત સાચી પડી છે. એવું સંતોએ પણ કીર્તનમાં 
ગાયું છે.“વ્યાસમુનિએ જે પૂર્વે કહીતી એ વાત સાચી પડી.” 
“પ્રગટ થયા સહજાનંદ હરિ” 


જ્યારે આ પૃથ્વીલોકમાં ધર્મના નામે પાખંડધર્મ વૃદ્ધિ પામશે 
ત્યારે પાપરૂપી કચરામાં ખુંચી ગયેલા જગતને સ્વામિનારાયણના 
નામથી ભગવાન આ પૃથ્વીપર પ્રગટ થઇને તે પાપથી જગતનો 
ઉદ્ધાર કરશે. 

ભગવાન વેદવ્યાસ રચિત સ્કન્દપુરાણસ્થવિષ્ણુખંડમાં 
આવેલ વાસુદેવ મહાત્મ્યના ૧૮મા અધ્યાયમાં વર્ણન છે કે - 
ભગવાન નારાયણ સ્વયં બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપતા કહે છે, હું 
સ્વયં જગતના ઉદ્ધાર માટે મત્સ્યાદિ અનેક અવતાર ધારણ 
કરીશ. આ અવતારોના વર્ણનમાં મત્સ્યાવતાર, કૂર્માવતાર, 
નૃસિંહાવતાર, વામનાવતાર, કપિલાવતાર, દત્તાત્રેયાવતાર, 
ત્રષભાવતાર તથા ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરયુગની સ-્ધિમાં 
પરશુરામાવતાર અને સીતારામાવતાર, દ્વાપર અને કળિયુગની 
સન્ધિમાં કૃષ્ણાવતાર તથા વાસુદેવ નામથી ઓળખાઇશ તથા 
સંકર્ષણ, પ્રધુમ્ન, અતિરુદ્ધના રૂપમાં પણ પ્રગટ થઈશ. 
ત્યારપછી કૃષ્ણઠ્ધેપાયન (વ્યાસાવતાર) અને કળિયુગમાં 


૭૪ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


બુદ્ધાવતાર પ્રગટ થશે. 
ત્યાર પછી ભગવાન બ્રહ્માજીને બીજા એક અવતાર 

ધરવાની વાત કરતાં કહે છે - એક સમયે યુદ્ધાર્થે મથુરાપુરીમાં 
આવેલ જરાસંધની સાથે યુદ્ધસમયે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના 
પ્રાદુભાવનો હેતું વિચારતાં આ રીતે પોતાના દ્વિતીય 
પ્રાદુભાવિની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. 

“ઝાસ્યોડષિ ઘર્મરક્ષાયે રેઇડ સમ્શ્રિયતે મયા । 

વિરામાયાપ્યથર્મસ્ત વાલે પ્રભવતઃ છત્િત્‌ ॥'' 

(ભાગ. સ્કં.૧૦ અ-૫૦) 
કોઇક કાળને વિષે ઉત્પન્ન થતો જે અધર્મ તેનો નાશ કરવાને માટે 
અને એકાન્તિક ધર્મની રક્ષા કરવાને માટે હું બીજો પણ અવતાર 
ધારણ કરીશ. 

એવી રીતે શ્રીકૃષ્ણે સ્વધામગમન સમયે પોતાના બીજા 
અવતારના હેતુને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે અને “સમગ્ર જીવોના 
કલ્યાણને કરનારૂં મારું જ્ઞાન ધારણ કરવા કોણ સમર્થ છે ?' 
એવો વિચાર કરીને તેવા ગુણવાળા ઉદ્ધવજીને જાણીને , 
તેમને આચાર્યપદવી આપીને જ્ઞાનધુરા સોપી હતી. તે કથા 
આ પ્રમાણે છે - 
ઝસ્માછોવાયપરતે મસિ જ્ઞાનં મસશ્રયમ્‌ । 
ઝદત્યુન્દ્રવ ઇવન્દ્વા સંપ્રત્યાત્તવતાં વર: ॥। 
તોન્ધવોડ્ળ્વષિ મસ્યૂનો યરુળેર્નાફ્તિઃ પ્રભુઃ । 
ઝતો મદ્દયુન તોવ માદ્યસ્તિદ તિષતું 


આગળ કહે છે - 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૭પ 
“જૂતારિષુ પ્રા સન્‌ ! જ્તાવિસ્છિત્તિ સંભવમ્‌ । 
વતો ર્ત ભવિષ્યત્તિ નાસયળપરયળા: ॥'' 


(ભાગ. સ્કં.૧૧ અ-૫) 
સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરયુગમાં પ્રજાઓ જે તે 
કળીયુગમાં જન્મને ઇચ્છે છે, કારણ કે કળીયુગમાં નારાયણ 
પરાયણ એવા જનો થશે, એટલે નારાયણ ભગવાન પ્રગટ થશે. 
અને તેના આશ્રયથી હજારો જનો મોક્ષ પામશે. 
એવી જ રીતે જનકના પ્રત્યે યોગેશ્વરોએ પણ તે બીજા 
અવતારની વાત કહી છે. તો તેજ પ્રાદુર્ભાવને અહીં પ્રકાશ 
કરતા ભગવાન પુરુષોત્તમ બ્રહ્માને વર આપે છે - હે બ્રહ્મન્‌ ! 
મયા જૂષ્ળેન સિદ્તાઃ સાર્ઞુનેન રળેષુ યે । 
પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરાસ્તે ત્વધર્મ યય ક્ષિતો । 


તતોડવિતા મુસુમ્યોડટ સદ્્ર્મ સ્થાપયત્તત ॥ 
(વાસુજેવમણાત્મ્ય મ.9૮ શ્તોજ ૪ર્‌-૪૪) 
અર્જુને સહિત મે શ્રીકૃષ્ણે યુદ્ધમાં હણેલા અર્થાત્‌ હું જે 
અસુરોને મારા હાથથી હણીશ અને જેઓને અર્જુને હણ્યા 
હશે પરંતુ તેઓ મૃત્યુ સમયે મારાં દર્શન કરશે તે મોક્ષને પામી 
જશે એ સિવાયના અસુરો અસદ્ગુરુનૃપાદિ રૂપમાં પુનઃ પૃથ્વી 
ઉપર અધર્મને પ્રવર્તાવશે ત્યારે હે બ્રહ્મન્‌ ! હું કળિકાળની 
પુષ્કળ પ્રવૃત્તિમાં પણ ધર્મદેવથકી તેમની ભક્તિ જેનું બીજું 


૭૬ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


નામ છે મૂર્તિ એવી પત્નીથકી બદરીકાશ્રમમાં નરનારાયણ રૂપે 
રહેલો હું સામવેદી વિપ્રરૂપથી જન્મ લઇને સદ્ધર્મની સ્થાપના 
કરીશ અને દુવસિા મુનિના શાપથી મનુષ્યભાવને પામનારા 
મરીચ્યાદિ મુનિ સહિત મારા માતા-પિતાની અસુરાંશ ગુરુરાજા 
થકી રક્ષા કરીશ. (આથી શ્રીકૃષ્ણના બીજા અવતારરૂપ 
શ્રીસ્વામિનારાયણને અવતાર કહ્યા છે.) 
હે રાજન ! કળિયુગમાં પ્રજા નારાયણ પરાયણ થશે. 
ઝનાન્‌ મ્તેસ્છપમયાન્મૂમો જતેરત્તે મહેનસ: । 
સલ્વમે મત્વા દસિષ્યામિ વિત્તરન્‌ ર્વ્યિવાગ્તિના ॥ 
(વા. મા ગ. 9૮. શ્તો-૪૦) 
કળિયુગના અન્તમાં મહાપાપી મ્લેચ્છમય રાજાદિક 
દુષ્જનોને મારવા માટે દેવતાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ 
દિવ્યઅશ્ચ ઉપર સવાર થઇને વિચરણ કરીશ. આ કલ્કિ અવતાર 
કળિયુગના અંતમાં થશે. આ પ્રમાણે સ્વયં ભગવાન પોતાના 
મુખ્ય મુખ્ય અવતારોનું વર્ણન કરીને આગળના અધ્યાયમાં કહે 
છે- 
સવ યજ ત્ત વેજ્ત્ત્ે ધર્મો નાશિષ્યતેડ્સુરે: । 
પ્રાયુર્ભાવો ભવિષ્યો તે તદ્રક્ષાયે તવા તરા ॥ 
(વા.માં મ.૨૮.શ્તો-૪૬) 
હે બ્રહ્મન્‌ ! મારા આટલાજ અવતાર નથી પરંતુ જ્યારે 
જ્યારે અસુરો વેદોક્ત ધર્મનો નાશ કરશે ત્યારે ત્યારે ધર્મની 
રક્ષા માટે હું અવતાર ધારણ કરીશ. હું અનંત અવતાર ધારણ 
કરું છું મને દેશ અને કાળનું બંધન નથી. હું દેશ અને કાલાતીત છું. 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૭૭ 


કૃત (સત્ય)યુગમાં દત્તાત્રેય નામે ભગવાન પ્રગટ થશે અને 
ત્રેતાયુગમાં રઘુનન્દન એટલે શ્રીરામચન્દ્રજી નામે ભગવાન પ્રગટ 
થશે, દ્વાપરયુગમાં વાસુદેવ એટલે શ્રીકૃષ્ણના નામે અવતાર ધારણ 
કરીશ અને કળીયુગમાં ધમદેવના પુત્ર સ્વામિનારાયણ 
ભગવાનરૂપે અવતરીશ. 

પૃથ્વીને વિષે ધારણ કર્યો છે અવતાર જેણે એવો હું નિશ્ચય 
એ સર્વજનોને સહજાનંદ નામથી મારૂં જે દિવ્ય ધામ વૈકુંઠ એટલે 
અક્ષરધામ પ્રત્યે પમાડીશ. 


સર્વ ત્વેતનરક્ષાર્થ તવ મે મોક્ષ ફેસ્તિઃ: ॥ 
(વિષ્ળુધર્મોત્તરે્રોસ્છુમૂ) 
જ્યારે પવિત્ર પૃથ્વી પર એકાન્તિક ધર્મનો ક્ષય થશે 
ત્યારે નામ માત્રથી પાપને નાશ કરનારા, ત્યારે પવિત્ર દેશમાં 
સર્વેઅવતારના કારણ સ્વયં શ્રીહરિ પિતા હરિપ્રસાદ વિપ્રને 
ત્યાં સ્વામિનારાયણ નામથી પ્રગટ થઇને સર્વે જીવાત્માઓને 


૭૮ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


મોક્ષ આપશે. 
મહાભારતના વનપર્વમાં માકડેય ત્ર'ષિ પ્રત્યે ભગવાને કહ્યું છે- 
સત્યા હિસાનુસત્શ્ષ ઞવથ્યાસુસ્સત્તમે: 
સક્ષસાશ્ચાષિ ત્તોજેસ્મિન્‌ ચવેત્પદાંત્તિશારુળા: ॥ 
તવ સંપ્રસૂચામિ મહિષ શુભજ્મળામ્‌ । 
પ્રવેણે માનુષં રદ સર્વપ્રશમયામ્ય્‌ ॥ 
હિંસા વગેરે પાપ કર્મમાં આશક્ત એવા અને મોટા દેવોથી 
પણ ન મારી શકાય એવા દારુણ એટલે લોકોને મોટા ભયને 
ઉપજાવનારા એવા દેત્યો અને રાક્ષસો તે આ લોકમાં જયારે 
ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે હું શુભ કર્મોવાળા એટલે નવધા ભક્તિ 
આદિક શુભકર્મોથી યુક્ત એવા ગૃહસ્થને ધેર અવતાર ધારણ 
કરું છું. ને મનુષ્ય દેહને આશ્રીને એ જે સર્વે દેત્યો તથા રાક્ષસો 
તેમનો અધર્મે સહિત નાશ કરી નાખું છું. 
તથેવ મામવતદ્તિયસ્વંઘે જથારપમમ્‌ જુર્વન્‌ શ્રીશજ્રેવઃ 
શાવિભમવતત્ત્રસ્ત્રિવર્ળનણૂર્વજનમસ્જારં જસતિ | - 
ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધમાં શુકદેવજી કથાનો 
આરંભક્તા સતા થનાર એવા ભગવાન તેનાં ચરિત્રોનાં 
વર્ણનપૂર્વક નમસ્કાર કરે છે - જિસતદ્‌ળાન્ધ્રપુલિર્પુષ્યસા 
ઝાભીસ્જજાયવનાર્રસાટ્યઃ । ચેડન્યે ત્ત પાપા 
સરપાશ્રયાશ્રયાઃ શય્ઘ્યત્તિ તસે પ્રભતિષ્ળવે તપ: ॥ 
“ વનચરોના ભેદ જે કિરાત, હુણ, અંધા, પુલિંદ, પુષ્કસ, 
આભીર જે આહીર, કંક જે કાઠી, મુસલમાન, ખોજા આદિ 
શબ્દથી કોળી, તંબોળી, ચર્મકાર, માછી, વાઘરી આદિક જે 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૭૯ 


નીચ જાતીના જીવો તે અને તે વિના બીજા કેટલાક જાતીએ 
કરીને મોટા પણ કર્મે કરીને અધમ એવા જે જીવો તે જે ભગવાનના 
આશ્રયી એવા જે ત્યાગી ને ગૃહસ્થ ભક્ત તેમનો આશ્રય કરતા 
થકા સર્વે પવિત્ર થાય છે. કહેતાં પોતપોતાનાં જે દુષ્ટકર્મ તેનો 
ત્યાગ કરીને ભગવાનના પરમ એકાત્તિક ભક્ત થાય છે. તો 
ઉત્તમ એવા જે બ્રાહ્મણ આદિક તે શુદ્ધ થાય એમાં શું કહેવું ? 
એવા 'પ્રભવિષ્વે ' એટલે ભવિષ્યમાં થનાર ભગવાનને શુકદેવજી 
નમસ્કાર કરે છે.”” આ નમસ્કાર પ્રાર્થનામાં જે વર્ણન કર્યું છે તેવું 
જ કાર્ય શ્રીહરિના જીવનકાર્યમાં જોવા મળે છે. 

આ પ્રમાણે ભગવાન વેદવ્યાસ તેમજ અન્ય ત્રકષિઓ દ્વારા 
પુરાણોમાં તથા અન્ય શાસ્રોમાં ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણના 
અવતાર વિષે ભવિષ્યવાણી કરી હતી તે વચન પ્રમાણે સંવત્‌ 
૧૮૩૭ની સાલમાં છપૈયામાં શ્રીહરિએ અવતાર લીધો અને 
આજે એમના નામથી આ શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય પૃથ્વીપર 
પ્રવર્તિ રહ્યો છે, અને હજારોની સંખ્યામાં સંતો અને લાખોની 
સંખ્યામાં હરિભક્તો વેદિક ધર્મેસહેત ભગવાનની ભક્તિ કરીને 
નૈતિક સંસ્કારમય જીવન જીવી રહ્યા છે. 


ર પ સ હ ટ ઘટ વટ ટ સ પ ટ 


૮૦ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન 


ભગવાન શિષ્ય બનીને શિષ્યનો ધર્મ શિખવે છે. 


પ્રશ્નઃ - સ્વયં ભગવાન શ્રીરામરૂપે અવતાર ધારણ કર્યો 
ત્યારે વિશ્ચામિત્રને ગુરુ કર્યા હતા અને સ્વયં તેમના શિષ્ય થઇ 
રહ્યા હતા. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણરૂપે થયા ત્યારે સાંદીપનિ ત્રકષિને 
ગુરુ કર્યા અને સ્વયં તેમના શિષ્ય થઇ રહ્યા, તેવીજ રીતે ભગવાન 
શ્રીસ્વામિનારાયણ રૂપે પ્રગટ થયા ત્યારે ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ 
સ્વામીને ગુરુ કર્યા અને સ્વયં તેમના શિષ્ય થઇ રહ્યા છે ત્યારે 
ભક્તોના મનમાં સ્વભાવિક એક પ્રશ્ન થાય કે - સ્વયં ભગવાન 
આ પૃથ્વીપર પધારે ત્યારે શિષ્યપણું શા માટે સ્વીકારે છે ? 

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રીલોકાચાર્ય સ્વામી મુમુક્ષુપડિ ગ્રન્થમાં 
આતિ સ્પષ્ટ રીતેથી આપતાં કહે છે - 
સ્વયં ભગવાન ક્યારેક આચાર્યરૂપે અને ક્યારેક ગુરુના શિષ્ય 
થઇને ધર્મનું સ્થાપન કરે છે.'“'સંસારિષુ સ્વાત્મન ફેશ્રરં ત્ત વિસ્મૃત્ય 
શ્ર જેજયાત્‌ પ્રસ્યુતેષુ પ્રસ્યુતાસ્સ્મ રૃત્યનુશયેનાષિ રરિતિષુ 
સંસારસૂપે મદૃતિ સામરે પત્તતિષુ વિત્તફ્યમાનેષુ સર્વેશ્રસ્સ્સ્વજપયા 
પતે માં જ્ઞાત્વા પાસ્મસ્છસ્ત્વિતિ-સ્વયમેવ શિષ્યસ્પેળાત્તાર્યસપેળ 
ત્તર સ્થિત: શ્રીમત્ત્રં પ્રાત્રીજ્શત્‌ ।'' (સૂત્ર-૫ મુમુક્ષુપડિ) 


શ્રીસ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન ૮૧ 


સંસારી જીવો પોતાને અને પરમાત્માને ભૂલીને ભગવાનની 
સેવાથી વિમુખ થઇ જતા હોવાં છતાં અમે વિમુખ થઇ ગયા 
છીએ એવો તેઓને પશ્ચાતાપ થતો નથી. ત્યારે સંસાર સાગરમાં 
ડૂબતા રહેતા અને દુઃખી થતા જીવોને જોઇને સર્વેના સ્વામી 
સ્વયં ભગવાન પોતાથકી જ પ્રેરણા પામીને તે જીવો મને જાણીને 
સંસાર સાગરથી પાર ઉતરે એવું વિચારીને સ્વયં ભગવાન આ 
પૃથ્વીપર અવતાર ધારણ કરીને ધર્મનું સ્થાપન કરે છે અને ક્યારેક 
ગુરુના શિષ્યરૂપે રહીને શ્રીમંત્રનો ઉપદેશ અને ધર્મનું સ્થાપન 
કરે છે. 
શિિષ્યત્વેનાવસ્થાનં સિષ્વસ્થિતેઃ ( તક્ષળસ્ય ) 
તૌજિવેરસાતતયા તગઞ્સાપનાય । (સૂત્ર-૬ મુમુક્ષુપડિ) 
શ્રીહરિસ્વયં ભગવાન છે છતાં શ્રીરામાનંદસ્વામીના શિષ્ય 
કેમ થયા હશે ? એવી શંકા કરવી નહીં. કારણ કે સંસારમાં 
જીવોને શિષ્યના લક્ષણની ખબર નથી હોતી તેથી તેમને શિષ્યનું 
લક્ષણ બતાવવા માટે ભગવાન શિષ્યનું રૂપ ધારણ કરે છે. 
શ્રીહરિએ ગુરુ શ્રીરામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય બનીને ભક્તોને 


શિષ્યના ધર્મો શિખવ્યા છે. 
1 ધાડ પગ ધા) ધ ઇઝ ધ પ3 ધાડ દાઝ ધ ધાઝ 


-: લેખક :- 
ડૉ. સ્વામી સત્યપ્રસાદ દાસજી 
વેદાન્તાચાર્ય 


શ્રીસ્વામિનારાયણ મંદિર ભુજ - કચ્છ - ગુજરાત 


